﻿Mnamo Machi 2015, baada ya kusainiwa kwa makubaliano kati ya Ukraine na DPR, alijiuzulu kwa hiari kama Waziri wa Usalama wa Nchi na kurudi Urusi.
Kwa uaminifu na kihemko alizungumza waziwazi juu ya maelezo yasiyojulikana ya vita vya siri kati ya huduma za kijasusi za DPR na Ukraine, na pia juu ya kazi ya kila siku ya Waziri wa Usalama wa Nchi katika kitabu chake.
 
Dibaji
- Je, hii kweli inawezekana kuchapisha?
- Kwa nini isiwe hivyo?
 
Njia ya Donbass
 
Kupanda
- Tazama, anaonekana kama mtu mzuri, lakini ni gaidi!
Mwanamgambo mdogo, konda wa karibu arobaini, akitweta kwa tabasamu la meno membamba, alimtazama Naibu Waziri Mkuu wa Kwanza wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk, Vladimir Antyufeyev1, jioni ya majira ya jioni, akirekebisha bunduki ambayo ilikuwa imetoka. bega la koti lisilofaa wakati akikimbia kutoka kwenye choo cha kituo cha mafuta cha barabarani hadi kwenye moja ya magari. Katika maisha ya kawaida, Vladimir Yuryevich alijivunia ukweli kwamba hakuchukua silaha, akielezea kwa uwazi katika hali fulani za zamani, lakini uwezekano wa kuvizia adui au mapigano ya moja kwa moja yaliponya haraka. Safu ilikuwa inaondoka, na ilikuwa ni lazima haraka.
Kulikuwa na watu wengi waliokutana nasi mpakani. Tuliandamana hadi Donetsk na Ravil2 pamoja na waendesha mashtaka, Zakharchenko3 na Oplotovites, na Khodakovsky4. Kulikuwa na makamanda kadhaa wadogo. Kila mtu alikuwa akimngoja Alexander Borodai5, ambaye tulifika naye. Hakuna mtu aliyetutambulisha. Baadhi ya Muscovites, na sawa.
Kwa sababu hiyo, hakukuwa na magari ya kutosha, kwa kuwa wale tuliofika walilazimika kurudi, na tukahamishia za wenyeji. Wapiganaji waliokuwa na shughuli nyingi walisukumwa ndani ya vyumba hivyo, watu wanne kila mmoja, kwenye viti vya nyuma, na hata kwenye vigogo. Oleg na mimi, kama wageni, tuliketi mtu mmoja tu kwenye viti vya nyuma vya abiria. Mwanamgambo, ambaye anaelewa watu wenye heshima, akinyoosha kofia yake ya kuteleza na kuhamisha kila mara AK-47 ya zamani kutoka mkono hadi mkono, alitoa maoni juu ya kile kinachotokea, akiwa ameketi karibu na dereva mzee wa phlegmatic.
- Kwa nini wanafanya fujo huko! Wapeleke kuchimba mitaro!
Kutoka kwake tulisikia kwanza kifungu hiki cha furaha, ambacho wakati huo kilikuwa na maana ya kutisha. Chimba mitaro. Ilikuwa ni adhabu ya ulimwengu wote. Wahalifu na wakiukaji walipelekwa mstari wa mbele kuchimba mitaro. Tukio hili liliahidi washiriki wake tajiri na mahiri, lakini sio uzoefu wa maisha ya muda mrefu kila wakati.
Utawala wa mkoa wa Donetsk baada ya kutekwa na waasi wa Donetsk
Usiku tatu za kwanza huko Donetsk, hadi tulipohamia "Hoteli ya Capital" kwenye makutano ya mitaa ya kati ya Artem na Bogdan Khmelnitsky, tulilazimika kulala katika nyumba kubwa ya kibinafsi, ambayo Sasha Kofman alikodisha kutoka kwa wafanyabiashara wengine wa ndani. Kabla ya vita, nyumba hiyo ilikuwa danguro la bei ghali, kwa hiyo baadhi ya wageni kutoka serikali ya sasa ya DPR na bunge la Novorossiya walifahamu anwani hiyo. Nyumba ilikuwa ya kifahari na isiyofaa kwa kambi.
Kufikia wakati wa kuwasili kwetu, Oleg Tsarev pia alikuwa amefika huko. Kwa kuzingatia ukweli kwamba Tsarev wakati huo aliorodheshwa kama Mwenyekiti wa Bunge la Novorossiya, na Kofman alikuwa naibu wake wa kwanza, cheo kiliamuliwa. Hali hii haidumu kwa muda mrefu. Wafuasi wao waliishi nao ndani ya nyumba, kwa hiyo hapakuwa na nafasi ya kutosha.
Kwa kuwa bado hatujateuliwa rasmi kwa nyadhifa zetu na tulionekana kama watalii wengine wa Moscow ambao walikuja kutazama mapambano ya Ulimwengu wa Urusi, Antyufeev, ambaye alikuwa na ishara zote za nje za bosi mkubwa, aliwekwa kwenye chumba cha juu. . Mimi na Oleg tulilazimika kulala kwenye sauna kwenye sofa ya zamani nyembamba na meza ya billiard. Wakati ambapo usingizi, ingawa katika sauna iliyojaa na isiyo na raha iliyoko kwenye basement, ulikuwa wa amani zaidi kuliko katika chumba kikubwa chini ya paa, ulikuwa unakuja. Bado hakukuwa na mashambulizi makubwa ya mara kwa mara ya jiji.
Siku ya nne ya kukaa kwangu Donetsk, nilienda hekaluni. Kanisa Kuu la Mtakatifu la Kugeuzwa Sura, lililo karibu na Hoteli ya Stolichny, ambayo kwa muda mrefu ikawa makazi ya Boroday ya kwanza na kisha Alexander Zakharchenko, ilikuwa moja ya mambo muhimu ya Donetsk. Hekalu zuri na dhabiti, lililopambwa ndani na iconostases kuu, lilikuwa fahari ya jiji hilo. Katika siku zijazo, nitatumia muda mwingi kutembea katika bustani kuzunguka na kuzungumza na wagombea wa huduma katika Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
Mbele ya mlango wa hekalu kulikuwa na tangazo la kitamaduni: "Silaha haziruhusiwi." Kulikuwa na habari kwamba katika moja ya makazi yaliyoachwa na Strelkov, wanamgambo waliwapiga risasi wanamgambo wanaosali kwenye hekalu, ambayo iliunda woga karibu na mila.
Lakini kanisa lilikuwa zuri na shwari.
Kanisa Kuu la Ubadilishaji Takatifu la Donetsk, jiji baada ya makombora mengine ya Kiukreni
Maisha ya kila siku ya hectic yameanza, wakati siku inakwenda kwa mwezi kwa suala la mwangaza, utajiri na maudhui. Zogo la mara kwa mara kwenye ghorofa ya kumi na moja ya Utawala wa Jimbo la Donetsk liliendana moja kwa moja na ratiba isiyo sawa ya Borodai. Unaweza kufika kwa kumi na moja kwa lifti ya kawaida, ambayo ilienda ya kumi, kutoka ambapo bado ulilazimika kupanda ngazi, au kwa lifti tofauti, funguo za sumaku ambazo zilishikiliwa na washiriki wa Baraza la Mawaziri na kadhaa. hasa wanaoaminika. Nilipokea ufunguo wangu wiki moja baada ya kuwasili. Bado inahifadhiwa katika kumbukumbu ya siku hizi.
Wakati huo, kila mara kulikuwa na wanaharakati wengi kwenye zamu kwenye mlango wa jengo hilo. Watu walionyesha mtazamo wa kuamua. Mahema yaliwekwa kila mara, ambayo usajili ulifanyika kwa vitengo tofauti vya wanamgambo. Hema la Umoja wa Donbass Veterans "Berkut" (SVD "Berkut"), lililojumuisha wastaafu na wafanyikazi wa mashirika ya ndani ya mambo ya ndani, lilijitokeza wazi. Baada ya muda fulani, muundo huu utafutwa, kwani vitengo vya polisi huru katika hali ya vita viligeuka kuwa visivyofaa. Kila jioni kulikuwa na maandamano ya kidini kuzunguka Utawala wa Jimbo la Mkoa.
Takriban vyumba vyote ndani vilikuwa na athari za mashambulizi, mapambano na siku za kazi za idadi kubwa ya watu. Baadhi ya sakafu waliishi maisha yao wenyewe, tofauti na wengine - na makamanda wao wenyewe, mali na maslahi. Muhimu zaidi na wa heshima ilikuwa kambi iliyopewa Oleg Tsarev.
Ili kuingia kwenye korido na ofisi, mtu alilazimika kushinda vifusi vya takataka, fanicha, sakafu za chuma zilizochomezwa haraka na ngome, na vizuizi vilivyotengenezwa kwa fujo kwenye sakafu zote wakati jengo hilo lilipokuwa likishikiliwa na waasi wa Donetsk. Jambo la kwanza ambalo Vladimir Antyufeev alifanya ni kuteua kamanda mkuu wa jengo hilo, kuteua timu ya kubomoa "Stables za Augean" na kufungua makazi ya bomu iliyoko kwenye eneo la chini ya ardhi.
Siku chache tu baadaye kulikuwa na sababu ya kuiangalia. Bereza nami tulikuwa katika chumba kikubwa cha mikutano, mlango mmoja ambao ulielekea kwenye chumba cha mapokezi cha Boroday. Ilikuwa na meza kubwa ya mviringo ambapo mikutano ya Baraza la Mawaziri na mikutano ya waandishi wa habari ilifanyika. Ijapokuwa jumba lilikuwa tupu, tulilitumia kuzungumza na watu waliopendezwa nasi. Wakati fulani, mlango kutoka kwa eneo la mapokezi ulipasuka ghafla, na Antyufeyev karibu akaingia kwenye chumba kwa hatua ya haraka. Akashika koti lake lililokuwa likining'inia nyuma ya kiti na kuruka nje huku akitueleza jambo kwa haraka tukiwa tunatoka. Sikusikia maneno na kumuuliza Oleg ni nini. Oleg alisema kwamba watakuwa wakitupiga kwa bomu na Point U sasa. Kama ilivyotokea baadaye, habari ilitoka kwa amri huko Krasnodon kwamba jengo la utawala wa serikali sasa litapigwa na "Point U"6.
Katika basement ya makazi ya bomu, Utawala wa Jimbo la Mkoa wa Donetsk, Juni 10, 2014.
Tulipotoka kwenye jumba hilo, tuliona kwamba umati mzima wa watu kwenye ghorofa za juu ulikuwa ukishuka kwa ngazi. Vladimir Yuryevich alikuwa tayari mahali fulani kwa mbali, akipitia raia kwa bidii, akisema kwamba alihitaji kuonana na Waziri Mkuu. Kwa namna fulani haikuwa rahisi kwa Oleg na mimi kumfuata, kwani katika kesi ya pigo kulikuwa na watu nyuma yetu. Kwa hivyo, tulifunga safu, tukiharakisha wale waliobaki nyuma, na kwenye kila sakafu tuliruka kwenye korido na ofisi kadhaa za karibu, tukidai kushuka chini. Kambi hii yote ilikuwa ikishuka polepole, na ni wazi kwamba ikiwa "Point U" ilifika kweli, basi hatukuwa na nafasi.
Tukiwa tumefika orofa ya tatu, tuliona umati ulikuwa umesimama. Hapa tayari ilikuwa inawezekana kusonga mbele, kwa Antyufeyev, ambapo iliibuka kuwa kifungu hicho, kilibomolewa kwa uangalifu kwa amri ya Vladimir Yuryevich, kiligonga mlango mkubwa wa makazi ya bomu, imefungwa kwa ufunguo na kamanda ambaye. alikuwa ameondoka kwa chakula cha mchana. Tulisimama kwa takribani dakika kumi na tano huku tukimtafuta yule kamanda ambaye alikuwa anapata chakula cha mchana pale karibu na tukaingia kwenye makazi hayo. Tulikaa na kwenda njia zetu tofauti. Tunaendelea kufanya kazi.
I. Strelkov na M. Reginskaya
Katibu Elena Ivanovna Filippova na mbadala wake mchanga, mwenye busara Tanya mara kwa mara walikata sandwichi, ambazo zilitengeneza vitafunio wakati wa mikutano na mazungumzo katika chumba cha mapumziko cha ofisi ya waziri mkuu. Wakati mwingine walisaidiwa na katibu wa msaidizi wa Boroday Sergei Kavtaradze, Miroslava Reginskaya, ambaye baadaye angekuwa mke wa Waziri wa Ulinzi wa DPR Igor Strelkov (Girkin)7.
Hata hivyo, hatukutumia wakati mwingi pamoja na Boroday; mimi na Oleg tulitengana, tukaanza kuchunguza hali hiyo na kutafuta watu wanaofaa. Ilikuwa utafutaji wa milele, ulioelezewa kwa njia ya mfano na Strugatskys katika "Kulemewa na Uovu." Kazi imeanza. Kwa sasa, chini ya majina ya kawaida, tuliorodheshwa kama washauri wa Waziri Mkuu.
 
Hatua kwa hatua
Kuamua dislocation
Mchanganyiko wa majengo ya idara ya Donetsk SBU, ambayo hapo awali ilikuwa moja ya vitu kuu vya hasira na mashambulio yaliyofuata, ilichukuliwa na Strelkov wakati wa kuwasili kwetu. Haikuwezekana kuitumia chini ya Wizara ya Usalama wa Nchi ya DPR, licha ya azimio rasmi la Baraza la Mawaziri la Mawaziri8, kwa sababu kadhaa.
Kwanza, majengo yaliharibiwa sana wakati wa matukio ya mapinduzi ya Machi-Aprili 2014, licha ya ukarabati mkubwa ambao ulifanywa halisi kabla ya matukio kuanza. Baadaye, afisa wa zamani wa huduma ya vifaa ya SBU, Alexander Podkopaev, ambaye aliajiriwa na mimi, ataomboleza kwa uchungu juu ya ukarabati huu, ambao alihusika moja kwa moja.
Pili, Strelkov, ambaye alihamia jiji kabla ya kuwasili kwetu, aliweka makao yake makuu huko. Hakukuwa na nguvu wala fursa ya kumfukuza. Hakukuwa na haja. Vita ni muhimu zaidi. Mbali na hayo yote, sehemu ya majengo ilikuwa na vifaa vya kuwaweka kizuizini kwa muda, ambapo polisi wa kijeshi watakuwapo katika siku zijazo.
Mlango wa kati wa jengo la idara ya Donetsk SBU baada ya kutekwa na waasi wa Donetsk
Miongoni mwa majengo hayo kulikuwa na majengo kadhaa ambayo yalikuwa yamelindwa vyema kutokana na mashambulizi ya anga na mizinga ya risasi. Strelkov alikaa katika moja ya haya, ambayo ni jengo la zamani la mawasiliano maalum. Jengo hilo halikuwa na ukarabati ulioboreshwa wa jengo jipya la utawala, lakini kutokana na eneo lao lilikuwa salama kabisa kutokana na kupigwa makombora. Karibu kulikuwa na jengo la idara kuu "K" ya SBU, iliyobobea katika mapambano dhidi ya ufisadi na uhalifu uliopangwa. Pavel Gubarev alikaa hapo chini.
Utawala wa wenye nguvu ulikuwa na nguvu katika jiji, na ilikuwa ni lazima tu kuwa na nguvu. Rasilimali zilipaswa kukusanywa. Kwa hivyo, kwa makubaliano na Oleg Bereza9, Wizara ya Usalama wa Nchi ya DPR iliwekwa kwa mwezi wa kwanza na nusu katika mrengo wa jengo la Idara ya Mambo ya Ndani ya mkoa wa Donetsk, ambayo kutoka Julai 17 ikawa eneo la chombo kikuu cha Wizara ya Mambo ya Ndani ya DPR. Kwa kuzingatia hali hiyo ngumu, hii ilifanya iwezekane kusaidiana katika tukio la uchungu wowote.
Nakubali nafasi hiyo
Mnamo Julai 17, 2014, baada ya uchunguzi wa wiki mbili wa hali hiyo, niliidhinishwa kuwa Waziri wa Usalama wa Nchi wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk, nikiwa nimefanya kazi kwa muda kwanza nikiwa mshauri wa usalama wa Waziri Mkuu na kisha kaimu waziri. Siku hii ni tarehe rasmi ya kuundwa kwa DPR MGB10.
Kufikia wakati wizara inatangazwa, iliwakilisha idadi ya wafanyikazi kulingana na orodha - kitengo kimoja cha Waziri wa Usalama wa Nchi, rasilimali za wizara katika mfumo wa muhuri mpya wa MGB na a. amri iliyotolewa juu ya kuundwa kwa idara. Sikuwa na wenzangu wa kutembelea wala rasilimali yoyote.
Wengine waliamini kuwa MGB ilikuwepo kabla yangu, lakini sivyo. Ukweli ni kwamba Alexander Khodakovsky, ambaye hapo awali aliteuliwa kuwa mkuu wa Huduma au Wizara ya Usalama wa Nchi ya DPR (idara hiyo iliitwa tofauti katika hati tofauti), hakuweza kuunda MGB kwa sababu ya prosaic kabisa. Uhasama mkubwa ulianza, na mwili wa pili wa Khodakovsky katika mfumo wa kamanda wa kikosi, na baadaye brigade ya Vostok, ikawa kubwa. Pengine, katika hali hizo hii ilikuwa kweli, kwani bila watetezi kwenye mstari wa mbele hakuwezi kuwa na majadiliano ya jengo lolote la serikali. Idara haikuundwa sio tu kwa kweli, lakini pia kisheria - hakukuwa na maamuzi juu ya uundaji wa MGB na hali yake ya kisheria. Kitu pekee ambacho wapiganaji wa "Vostok" walipata ni kadi zilizochapishwa za laminated zilizo na maandishi "MGB DPR Battalion "Vostok", ambayo walitumia kwa heshima.
Khodakovsky
Alexander Khodakovsky alichukua kufukuzwa kwake na uteuzi wangu kwa uchungu. Tulikutana naye kwenye chumba cha mapumziko cha ofisi ya waziri mkuu. Bila kuzingatia maswali yetu na bila kuelewa sisi ni nani, Alexander Sergeevich mara moja alianza kuelezea toleo lake la kile kilichotokea Mei 26 kwenye uwanja wa ndege wa Donetsk11. Ilikuwa dhahiri kwamba matukio haya yalikuwa chungu kwake na yaliathiri sana mtazamo wake wa ulimwengu.
Alexander Khodakovsky, kamanda wa brigade ya Vostok
Antyufeyev alianza kuwasiliana naye, na akataka mimi na Oleg tuondoke. Alikuwa na uhakika kwamba angeweza kumponda kwa uwezo wa mamlaka yake. Na alihesabu vibaya. Baada ya kumchunguza Khodakovsky kwa kuvutia kwenye njia yake ya maisha na kusema jinsi sasa atafanya kazi chini ya uongozi wake, Vladimir Yuryevich, na hewa ya mshindi, alitangaza: "Kesho nitachukua amri ya Vostok." Kesho haitakuja kamwe.
Baadaye, atafanya makosa sawa katika mazungumzo na kamanda wa Gorlovka Igor Bezler12. Baada ya kumpigia simu juu ya jambo lisilo na maana na kutofahamiana naye, alitumwa tu na Bezler kwa maeneo yanayojulikana kwa kila mtu.
Matokeo ya chuki ya Khodakovsky, ambaye atasema kwa uchungu: "Nimewaleta kutoka mpaka mwenyewe," itakuwa upinzani wake wa muda mfupi kwa jamhuri. Akiwa katika hali ya uratibu wa kawaida wa kijeshi, akitimiza kazi alizokabidhiwa, atajiruhusu hadharani kutoa matamshi kuhusu DPR, ambayo baadaye yatamgharimu sana.
Mnamo Agosti, nililazimika kukaa Urusi kwa muda fulani juu ya maswala ya kazi. Hapo ndipo mzozo kati ya Antyufeev, ambaye alikasirishwa na Khodakovsky, na Khodakovsky, ambaye alikasirishwa na Antyufeev, ulichukua fomu kali.
Kwa kutumia msingi wa MGB ambao nilikuwa nimeunda tu, Antyufeyev ataamuru wafanyikazi wangu kukamata wapiganaji kadhaa wa Vostok ambao walikuwa wakikata uwezo wa moja ya biashara kuwa chuma chakavu. Piquancy ya hadithi itaongezwa na ukweli kwamba washindani wao katika sekta hii waliwekwa kizuizini. Kama matokeo, "Vostok", kwa amri ya Khodakovsky, itazunguka msingi wa Wizara ya Usalama wa Jimbo la DPR, ambapo, kwa amri ya Vladimir Antyufeev, waliokamatwa waliwekwa, watarekebisha vifaa na kufyatua risasi kadhaa kutoka Zushka13.
Ilinibidi kutatua matatizo haya baada ya kurudi Donetsk. Hatua kwa hatua, uhusiano na Alexander Khodakovsky ulibadilika na kuwa mzuri. Iligeuka kuwa ya kuvutia kuwasiliana naye. Alexander Sergeevich alisoma sana, akichukua maarifa na maana kama sifongo.
Alijisikia kama aina ya knight monastic katika dunia. Kujitambulisha huku kuliathiriwa na kiwango cha juu cha ushiriki wa kiroho na kidini. Tabia hii ilikuwa mchanganyiko wa ajabu wa askari wa vikosi maalum na akili iliyosafishwa, na yeye mwenyewe hakuzingatia sehemu ya nguvu. Ni lazima kusema kwamba ilikuwa mchanganyiko wa kuvutia, ambayo, hata hivyo, ilisababisha athari zisizo za mstari kwa matatizo na kutafakari.
Katika maisha ya kijamii na kisiasa, hii ilizidishwa na maalum ya jadi ya mawazo ya wanasiasa wa Kiukreni, kiini chake ni utafutaji wa mara kwa mara wa vituo mbadala vya mamlaka na majaribio ya "kuweka dau na kupata viingilio." Bado hakuweza kuelewa kwamba katika mfumo mpya wa nguvu, "mbingu", katika mila bora ya mythology ya Kigiriki, inaweza kuwa na wigo mzima wa tamaa na kuwa na mahusiano magumu na kila mmoja, lakini utawala wa udhibiti pekee juu ya eneo lililokabidhiwa. ilizingatiwa bila kutetereka. Kwa kuwa harakati zake zilipingana moja kwa moja na mwenendo wa kisasa wa Kirusi wa "njama moja - mmiliki mmoja," hii ndiyo hatimaye ilisababisha kukataliwa kwa Alexander Khodakovsky kama kiongozi anayeweza kuwa wa jamhuri, na baadaye kumfukuza nje ya serikali. usanifu unaojengwa, licha ya sifa dhahiri.
Kwa muda mrefu, Khodakovsky hakuweza kujikuta katika mfumo wa kuratibu wa DPR. Moja ya alama za kuzaliwa za ushiriki wake katika michakato ilikuwa vita vya kwanza kwa uwanja wa ndege wa Donetsk.
 
Uwanja wa ndege kama ishara ya vita
Vita vya uwanja wa ndege wa Donetsk vilikuwa kielelezo wazi cha upumbavu wa jumla wa mapambano yote ya kijeshi. Walionekana kuzingatia na kutafakari hali inayobadilika.
Walianza na hafla zinazojulikana za Mei 26, 2014. Siku hii ilikuwa hatua ya kugeuza kila kitu kilichokuwa kikitokea Ukraine na Donbass. Siku moja kabla, Mei 25, uchaguzi wa mapema wa rais, ambao ulisukumwa sana na jumuiya ya Magharibi, ulifanyika, kinyume na Katiba ya Ukraine.
Kwa hivyo Magharibi ilihalalisha serikali haramu ya Kiev, ambayo hatimaye ilipokea carte blanche na ramani ya barabara. Hii ilikuwa Rubicon, zaidi ya ambayo hali kuu ya kuishi kwa uongozi mpya wa Kiukreni iliamuliwa na sera kali ya kupinga Urusi. Kwa upande mwingine, kwa vikosi vya usalama vya Ukraine, kilichotokea kilikuwa msingi wa kujenga chini ya mabango ya serikali mpya.
Alexander Zakharchenko akifanya mahojiano karibu na uwanja wa ndege wa Donetsk kabla ya miili ya askari wa miamvuli wa Ukraine kukabidhiwa kwa wawakilishi wa Ukraine. Kwa wakati huu, makombora makubwa ya artillery huanza kutoka upande wa Kiukreni, ulioonywa mapema.
Kwa nini hali katika uwanja wa ndege ilijitokeza kulingana na hali ya kusikitisha siku hiyo?
Ukweli ni kwamba kwa washiriki wengi katika matukio, kipaumbele na mfano wa kuhitajika ulikuwa Crimea. Moja ya mabango maarufu ya wakati huo ilikuwa "Donbass. Crimea. Urusi". Na sifa kuu ya "Crimean Spring" ilikuwa kutokuwa na damu kwake. Vitengo vya kijeshi na mamlaka vilichukuliwa chini ya udhibiti kwa kutumia chaguo la amani. Na huko Donbass hapo awali walijaribu kufuata njia hiyo hiyo. Ni raia waliosimama mbele ya zana za kijeshi za Kikosi cha Wanajeshi cha Ukrain14. Na hivi ndivyo Rais wa Urusi alivyozungumza katika hotuba yake maarufu15. Kulikuwa na kila sababu ya kutumaini maendeleo kama hayo ya matukio.
Wanajeshi waliotekwa nchini Ukraine hubeba majeneza yenye miili ya wenzao, ambayo hukabidhiwa kwa upande wa Ukraine. Baadhi ya wafungwa hawa siku hiyo hiyo, kwa uamuzi wa Alexander Zakharchenko, bila masharti yoyote, watahamishiwa kwa wazazi wao kwa dhamana kwamba hawatapigana tena.
Ikiwa haikuwa kwa baridi kamili ya adui, ambayo haikuzingatiwa kikamilifu. Haikubaliki kwa mtu wa kawaida kuwapiga risasi wanawake na watoto. Haikubaliki kurusha moto shuleni, hospitalini, makanisa na hospitali za uzazi kwa kutumia silaha na mizinga. Askari anaelewa kwamba lazima apigane na jeshi la adui, na sio na watu wake mwenyewe.
Katika Ukraine iligeuka tofauti. Mipaka yote ilipitishwa haraka. Machafuko katika vichwa vyao, propaganda za jumla, washauri wa Magharibi na bacchanalia ya kuruhusu haraka iliruhusu Kyiv kugeuza "madirisha ya Overton" katika mwelekeo sahihi.
Kanali wa Kikosi cha Wanajeshi wa Ukraine, ambaye miili ya askari wa miavuli wa Kiukreni waliokufa kwenye uwanja wa ndege ilikabidhiwa.
Mnamo Januari 2015, ilibidi nizungumze na mmoja wa wafungwa mashuhuri wa Kiukreni, kamanda wa kikosi cha kinachojulikana kama "cyborgs ya Kiukreni"16 ya kikosi cha 90 cha anga cha brigade ya 81 ya jeshi la jeshi la Ukraine Oleg Kuzminykh, ambaye. pia alishiriki katika vita vya uwanja wa ndege mnamo Mei 26, 2014. Jamaa huyu wa Zhytomyr alionyesha miujiza tu ya zombification. Shukrani kwa uenezi wa mara kwa mara wa propaganda za serikali ya Kiukreni, alikuwa na hakika kwamba tunajipiga risasi.
Nilimwalika kuelezea teknolojia ya kujipiga moto, ikiwa ni pamoja na kuzingatia data ya ballistic ya artillery tuliyotumia, ambayo katika hali hii inapaswa kuwa iko mbali katika nafasi za Kiukreni. Hakupata chochote cha kujibu, alichanganyikiwa tu katika matoleo mazuri ya maendeleo maalum ya sanaa ya Kirusi ya hali ya juu.
Siku moja baada ya mazungumzo haya na Kuzmins, ilipangwa kukabidhi kwa adui miili kadhaa ya askari wa miavuli wa Kiukreni waliokufa kwenye uwanja wa ndege wa Donetsk. Uamuzi huu ulifanywa kwa sababu walipigana kwa heshima na, wakajikuta chini ya tishio la kukamatwa, walijilipua na guruneti. Kinyume na hali ya nyuma ya uharibifu wa jumla wa jeshi la Kiukreni, kitendo kama hicho cha kiume kilistahili heshima. Kanali wa Wafanyikazi Mkuu wa Ukrainia ambaye alifika kuandaa mapokezi ya miili hiyo alikataa kabisa kuiondoa ikiwa mchakato huo ulirekodiwa na kamera za runinga, na maneno "ikiwa ni hivyo, basi fanya unavyotaka na miili." Lakini mwisho walipata maelewano.
Hivyo hapa ni. Siku hii, asubuhi ya Januari 22, 2015, jeshi la Kiukreni lilipiga risasi katika eneo la Bosse la Donetsk. Walikuwa wakilenga kiwanda cha Dongormash, katika eneo ambalo vifaa vya wanamgambo vilikuwa vikitengenezwa.
Kuhusiana na hili, mmea ulipigwa mara kwa mara. Lakini kwa sababu ya mafunzo duni ya wapiga risasi na uchakavu wa bunduki zilizotumiwa, makombora mara nyingi yalipita, kama ilivyotokea wakati huo.
Mahali palipopigwa makombora na wanajeshi wa Kiukreni katika wilaya ya Bosse ya Donetsk
Volley iligonga kituo cha usafiri wa umma karibu na kiwanda, basi la toroli na gari ambalo lilifika hapo. Takriban watu kumi na watano waliuawa, kulikuwa na wengi waliojeruhiwa, wimbi la mlipuko huo liling'oa miguu na mikono na kusababisha mtikiso mkali. Watu walikuwa wakienda kazini, hivyo usafiri ulikuwa umejaa. Oleg Bereza na mimi wakati huo tulikuwa katika eneo la uwanja wa ndege, tukingojea miili ya askari wa Kiukreni kukabidhiwa. Mmoja wa wahasiriwa alikuwa msaidizi wa Oleg, msichana mdogo ambaye mguu wake ulilipuliwa. Tulikwenda huko pamoja na Zakharchenko. Eneo la mkasa lilionekana kuwa la kutisha. Vipande, vitu vya nyumbani, vipande vya miili ya binadamu ya wapita njia bila mpangilio, waya za basi la kuning'inia, kiatu chenye damu ya mtu, takataka zilizotawanywa kutoka kwa mikebe ya taka iliyopinduliwa, iliyopakwa michirizi ya damu, jamaa wanaolia, hali ya mshtuko ya walionusurika. Baada ya kutazama huku na huku na kuongea na wakaazi wa eneo hilo, Zakharchenko aliamuru Oleg Kuzmins aletwe huko pia. Bila malengo maalum. Alitaka tu aone kwa macho yake wanachokifanya wenzake.
Niligundua jinsi hali hiyo ilimgusa Zakharchenko baadaye nilipofika kituoni pamoja naye. Kuingia ofisini kwake bila kubisha hodi, nilimuona akilia huku akiwa ameshika kichwa chake mikononi mwake. Haya yalikuwa machozi ya kawaida ya kiume ya mwanamume anayepitia maumivu na uchungu wa kibinadamu usiovumilika. Alijaribu kushiriki hisia hii na Kuzmins.
Kamanda wa kikosi kilichokamatwa cha kinachojulikana kama "cyborgs ya Kiukreni" ya kikosi cha 90 cha anga cha 81 cha jeshi la jeshi la Ukraine Oleg Kuzminykh kwenye tovuti ya mashambulizi ya wilaya ya Bosse ya Donetsk na jeshi la Kiukreni. idadi kubwa ya raia
Lakini askari wa miavuli wa Kiukreni hakusadikishwa na chochote; aliendelea kusisitiza kwamba "hatuko huru." Alijibu bila kujali vifo vya wakaazi wa Donetsk. Nilipomuuliza swali kuhusu vigezo vya uhuru, Kuzminykh alisema kwa dhati kabisa kwamba ili kuwa huru, unahitaji kuwa na uwezo wa kutazama televisheni ya Kiukreni. Fahamu yake yote ilijumuisha itikadi za zamani za Kiukreni. Baadaye, tukiwa huru kutoka utumwani kwa kubadilishana, Kuzminykh atatangaza kwamba sisi pia tulimfukuza Bosse sisi wenyewe kwa madhumuni ya propaganda, na kwa njia fulani tukapanga mkutano wake na wenyeji. Kwa hiyo kiwango cha uharibifu wa maadili ya watu hawa, kilichopigwa na propaganda, kilikuwa cha kukataza.
Kwa hiyo, matumaini ya kuchukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Donetsk kwa amani hayakufaulu. Ni kustarehesha kwa viongozi wa operesheni hiyo na, matokeo yake, wanamgambo na watu wa kujitolea ambao hawakuwa wamejitayarisha vya kutosha kwa mapigano, ambayo inaweza kuelezea janga hilo.
Wapiganaji waliohitimu kabisa na uzoefu wa mapigano hawakutarajia washambuliaji, helikopta na vita kamili, na mbinu yao yenyewe haikutekelezwa. Kwa ujumla, hata "watu wenye heshima" huko Crimea hawakutarajia kuwa vita kamili. Hali imetokea kwamba askari wa vikosi maalum vya "GRU" wana sifa ya fomula "Ikiwa unajiandaa kwa vita, utaandamana kila wakati. Ikiwa unajiandaa kwa gwaride, basi umekosa." Hii, kwanza kabisa, ilihusu maandalizi ya shambulio hilo. Ni ishara kwamba muda mfupi kabla ya vita kwenye uwanja wa ndege, wanamgambo walishiriki katika gwaride lililofanyika katikati mwa Donetsk.
Bila shaka, hadithi hii haina majibu yote (ingawa yapo). Majibu ya maswali kuhusu kwa nini shambulio hilo liliamriwa haraka sana. Kwa nini, baada ya kushinda kweli, adui hakuimarisha na hakuanzisha shambulio la jiji. Kwa nini alianza kupinga hivyo bila kutarajia na kwa hasira, ingawa hakuwahi kupigana sana mahali popote kabla ya kushambuliwa au kwa muda fulani baadaye? Ni kazi gani za kweli za kikundi kilichotumwa kushambulia uwanja wa ndege, ni nani aliyebadilisha lengo la awali na kwa nini. Kila jambo lina wakati wake.
Kuanzia wakati huo, Alexander Khodakovsky, kama mratibu wa shambulio hilo lisilofanikiwa, alipata sifa mbaya kwa sababu ya upangaji mbaya wa vita kwenye uwanja wa ndege, ingawa vita haikupangwa hapo.
Utukufu huu utaimarishwa na shambulio lisilofanikiwa kwenye kizuizi cha mpaka cha Marinovka mnamo Juni 5-6. Na hii licha ya ukweli kwamba katika chini ya mwezi mmoja na nusu, Strelkov atazindua shambulio lingine lisilofanikiwa kwa Marinovka, ambalo litasababisha majeruhi kati ya wanamgambo, kwa kuzidisha hasara wakati wa dhoruba ya uwanja wa ndege na wakati wa shambulio la hapo awali. Marinovka na Khodakovsky. Watu katika nafasi ya habari hawatazingatia hili. Ni vita ya kwanza kwa uwanja wa ndege wa Donetsk ambayo itasikika kwa sauti kubwa kwenye vyombo vya habari.
Mapigano zaidi juu ya uwanja wa ndege yalikuwa ya asili ya kitamaduni. Katika hali ya uvivu, wapiganaji kutoka Vostok, Kamati Maalum, Oplot, Cossacks na vitengo vingine vidogo walikuwa wakipiga risasi hapo. Huu ulikuwa wakati ambapo hakuna chochote kilichokamatwa na vikosi vya kijeshi tu na mbinu za wanamgambo zilipunguzwa kwa vitendo vya kujihami.
Baada ya Strelkov kuwasili Donetsk, alikabidhi ulinzi wa uwanja wa ndege kwa naibu wake kwa ajili ya upelelezi Khmury17 kwa maneno haya:
- Sergei Nikolaevich anadaiwa deni kwa kutochukua uwanja wa ndege wa Kramatorsk. Atalipa deni hili.
Gloomy alipanga kazi kwenye uwanja wa ndege kulingana na njia ya "kwa vikosi vidogo tutaharibu uwanja wa ndege, halafu, atakapopumzika na kuamua kuwa tunaweza tu kufanya hivyo, tutampiga adui kwa nguvu na bila kutarajia."
Wakati huo huo, habari ilitolewa mara kwa mara, ambayo, kama ilivyo wazi sasa, ilikuwa ya asili ya hadithi. Kuhusu vifungu vikubwa vya chini ya ardhi ambavyo mizinga ya adui huendesha nje, piga risasi nyuma na kuondoka. Kuhusu akiba ya vitu vya thamani na kumbukumbu za Yanukovych na oligarchs wengine, ambao hutafutwa na kulindwa kwenye uwanja wa ndege na vikundi maalum vya ajabu vya PMCs za Magharibi18, kuhusu vifaa na risasi zilizoanguka mara kwa mara na hewa, nk Mawasiliano huko, bila shaka, yalitumiwa na adui, lakini si kama ilivyoripotiwa.
Kwa kuzingatia ukweli kwamba Strelkov alihusisha vikundi vya Khmury kila wakati katika mwelekeo mwingine, na hakukuwa na mipango ya kijeshi kama hiyo, haikuwezekana kugonga kwa nguvu, na uwanja wa ndege haukuchukuliwa tena.
Wakati wa kukamata haraka bandari ya anga ulipotea. Baadaye, adui zaidi na zaidi alianza kukuza maeneo makubwa ya uwanja wa ndege, hatua kwa hatua kujenga miundo ya uhandisi ya kujihami katika vituo vya zamani na vipya, kuandaa ngome, na eneo la bandari yenyewe, kwa sababu ya vita vya mara kwa mara vya msimamo, viligeuka kutoka kwa DAP. (Uwanja wa ndege wa Donetsk) hadi AD ( uwanja wa ndege wa Donetsk ) na maudhui kamili zaidi ya neno hili takatifu.
Katika vuli, mimi na Bereza tuliamua kujionea kwa macho ni nini hasa kilikuwa kinatokea pale. Baada ya kuvaa na kujipanga ipasavyo, tukifunga bandeji nyeupe kwenye "milima" kama ishara ya kuwa mali ya wanamgambo, tulienda kwa "tisa" - jengo la ghorofa tisa huko Vzletnaya, 11a, lililojulikana kwa mtu yeyote ambaye alikuwa katika eneo hilo. eneo lililopigwa mara kwa mara. Nyumba hiyo ilikuwa nje kidogo ya lango la uwanja wa ndege, ilitumika kama makao makuu ya vitengo vya Givi na Motorola na mara kwa mara ilikuwa inakabiliwa na mashambulizi ya adui kutoka kwa kila aina ya silaha zinazopatikana. Ilionekana, kama eneo lingine lililofuata, kama propaganda ya kuona kwa baadhi ya mpiga risasiji wa kompyuta au filamu ya baada ya apocalyptic. Madirisha yaliyovunjika, ngazi zenye ukali, maji yanaingia ndani yao, vipande vya kuta na dari vinavyojitokeza, mashimo ya shell na mashimo kwenye facade. Ukanda uligawanya jengo katika nusu mbili. Katika ya kwanza, "inakabiliwa" na adui, pointi za uchunguzi zilikuwa na vifaa kwenye sakafu ya juu. Katika pili, kuvuka ukanda, kulikuwa na vyumba kadhaa vya makao makuu.
Jengo ambalo makao makuu ya mgawanyiko wa Motorola na Givi yalikuwa mbele ya mlango wa uwanja wa ndege wa Donetsk. Inajulikana kama "Tisa"
Kufikia wakati huo, vitengo vya DPR "Sparta" na "Somalia" vilidhibiti terminal ya zamani.
Kuchukua mwongozo, tulikwenda kwenye uwanja wa ndege.
Ilitubidi kukimbia kila mara kutoka jengo hadi jengo, tukijificha dhidi ya wavamizi na makombora.
Kuamua kujionyesha na kufuata mtindo wa hali ya juu wa Donetsk wa wakati huo, niliweka mguu wangu Multicam holster ya hip ya ulimwengu wote, ambayo ilikuwa imefungwa kwenye ukanda wa kiuno. Toleo la ajabu sana la cowboy. Wakati wa kukimbia, holster iligonga mguu wangu, ikiingilia harakati, na kwenye moja ya vituo niliifungua tu, nikiweka Stechkin kwenye eneo la kupakua. Imekuwa rahisi zaidi. Maonyesho hayana nafasi katika vita.
Oleg na vikundi vyangu viligawanyika. Shambulio la chokaa lilianza. Migodi mitatu ilisikika karibu, na tukalala chini ya trekta katika moja ya hangars yenye mashimo kwenye ungo. "Wogs" na sniper waliongezwa kwenye migodi. Baada ya hapo, baada ya kutazama huku na huku na kufanya maamuzi juu ya masuala ambayo yalinipendeza, niliita kikundi cha askari wa kikosi changu cha pekee katika gari la kivita, na nikatoka mbio kwenda makao makuu. Nilituma kikundi cha "kuondoka" ili kuimarisha Bereza, kwa kuwa hakukuwa na maana ya kutoka mahali nilipokuwa wakati huo na "nguvu za kibinafsi"19 kuelekea harakati za kikundi cha Oleg kando ya barabara ya ndege iliyopigwa makombora.
- Tufanye nini huko?! Waziri wetu aliondoka, na kuwaacha polisi wasuluhishe wenyewe na watoe wenyewe!
Afisa mkuu wa kikosi changu maalum alikuwa akikagua eneo hilo kutoka kwenye chumba cha marubani cha gari lake la kivita, ambalo juu ya paa lake kulikuwa kumepachikwa turret moja kwa moja yenye bunduki.
- Acha kuongea na ukamilishe kazi! - Nilimkatisha mzungumzaji. Mpiganaji hakunitambua tu kwenye "kilima"20. Wakati huu, Motorola21 ilifika, ilikasirishwa kwamba wasimamizi waliingia uwanja wa ndege bila yeye (ingawa askari wangu walimwonya, kama afisa mkuu wa kituo, kuhusu tukio hilo). Lugha ya Kirusi iliyozungumzwa, katika tafsiri ya ubunifu ya Arsen, ilisikika na maelezo ya ajabu ya kigeni.
Wakati wa vita kwenye uwanja wa ndege wa Donetsk mnamo Mei 26, 2014.
Juu ya ardhi chini ya moto na mashine gun ni Waziri Mkuu Alexander Borodai. Upigaji picha unafanywa na msaidizi wake Sergei Kavtaradze.
Baada ya muda, Oleg pia alirudi. Hakukuwa na hasara, lakini kulikuwa na uelewa wazi wa kile ambacho kilikuwa kinatokea huko. Mbali na mtazamo wa lengo la kile kinachotokea, tulijaribu kutatua matatizo makubwa ya wapiganaji wanaotetea terminal ya zamani. Takriban watu arobaini hawakuwa na sare za kawaida, chakula au risasi. Kwa ombi letu, Alexander Zakharchenko alitatua maswala haya. Kwa bahati mbaya, mkuu wa jeshi aliye na ishara ya wito "Wolf" na askari wengine kadhaa watakufa wakati wa kupigwa risasi na tanki la adui kwa moto wa moja kwa moja wiki mbili baadaye.
Kwa ujumla, vita vya uwanja wa ndege vilionyesha kwa usahihi kiwango kilichoongezeka cha uwiano, uratibu na mafunzo ya wanamgambo. Na kama ilivyotarajiwa, wakati wanamgambo walibadilika na kuwa jeshi kamili, uwanja wa ndege ulichukuliwa.
 
Kutoka kwa entropy
Kuanguka kwa kanuni za kijamii
Emile Durkheim na Robert Merton huko Ukrainia mnamo 2014 wangepata uthibitisho kamili wa nadharia yao ya anomie ya kijamii22. Haraka, karibu mara moja na viwango vya kihistoria, mtengano, mtengano na kuanguka kwa mfumo fulani wa maadili yaliyowekwa ya jamii ya Kiukreni wakati wa "kipindi cha Maidan" ilisababisha hali ambayo kanuni za zamani haziendani tena na maadili mapya yaliyotangazwa. Hii ilifuatiwa na mikengeuko mikali ya kijamii na mporomoko kama wa nguzo zote za maadili za jamii.
Kwa sababu hiyo, sio tu wazimu na walaghai wenye hati miliki walianza kutesa, kuua, kutukana, kubaka, na kuiba. Jamii nzima ya Kiukreni imekubali hali ambapo ubongo huweka "mahali pa upofu" machafuko yote yanayoendelea ya "yake" na yenyewe hupata udhuru kwa hili. Jamii ya Hitler kwa maana hii haikuwa jambo la pekee.
Wataalamu wa magonjwa ya akili wanajua kesi hii. Ikiwa unamgeukia mgonjwa na utambuzi fulani na kusema:
- Mpendwa, nataka kushauriana na wewe. Nina mgonjwa mwenye dalili fulani. Lakini hatuwezi hatimaye kuamua ikiwa hii ni hali ya mpaka au tayari ni ugonjwa?
Baada ya hayo, anza kuelezea dalili za mgonjwa sana ambaye unawasiliana naye, bila kutaja majina.
Kwa kujibu utasikia:
- Ndio, yeye ni kisaikolojia kamili! Bila shaka ni mgonjwa.
Ubongo wa wagonjwa kama hao hauna uwezo wa kujitambulisha. Ugonjwa huo ni wa kawaida kwa washiriki wengi katika mchakato wetu. Kama vile kikundi kimoja cha pop cha Ukrainia kiliimba, “ubongo wa tumbili humwona tumbili.”
Kufika Donetsk mwanzoni mwa Julai, nilishangazwa na jinsi wakazi wa nchi ya kawaida jana tu, pande zote mbili, walivyohama haraka kutoka kwa mikutano ya barabarani hadi kuangamizana, kubwa na wenye kuchanganyikiwa.
"Ndege yaanguka milimani. Safari ya uokoaji inatumwa. Kama matokeo, waokoaji wanakuja mlimani na mabaki ya ndege. Moto uliwashwa karibu, na mtu alikuwa akila mguu wa mwanadamu. Karibu na moto kuna rundo kubwa la mifupa ya binadamu na mabaki. Kuona waokoaji, anakimbilia kwao kwa machozi na, akisonga, anaanguka miguuni mwao akipiga kelele:
- Ndio, nilikula wote! Nililazimishwa! Hii ni mapambano ya kuwepo, ama mimi au mimi! Nina watoto, ulimwengu ni wa kikatili, na hizi ni sheria za asili! A-ah-ah!!!
"Mwanadamu, tunaelewa kila kitu ... Watoto, asili, kuwepo ... lakini siku mbili tu zimepita tangu maafa ... "
Hali ya miili ya mambo ya ndani, ambayo inaweza kuchukuliwa kuwa ya kawaida kwa vita na mapinduzi yoyote, ilikuwa dalili sana. Mwanajeshi aligeuka kuwa mbaya zaidi na mwenye nguvu kuliko mtu aliye na cheti. Polisi na maafisa wengine wa kutekeleza sheria, ambao walihisi kama wao ndio wakuu wa hali hiyo, mara moja walipoteza shindano la mageuzi kwa watu walio na bunduki za mashine.
Katika mkoa wa Donetsk pekee, jumla ya wawakilishi wa miili ya mambo ya ndani ilikuwa zaidi ya watu 16,000. Na hii ni bila ofisi ya mwendesha mashitaka, askari wa ndani, mfumo wa gerezani, SBU, walinzi wa mpaka, Mawasiliano Maalum, SVRU, nk.
Hesabu rahisi. Mwanzoni mwa Julai 2014, "Oplot" ilijumuisha si zaidi ya watu 600-800, "Vostok" - karibu 800-900. Bezler alikuwa na takriban 350-400. Vikundi vidogo vya Cossacks, RPA, nk pia hawakutoa idadi kubwa. Maafisa wa kutekeleza sheria wangeweza kuzuia ghasia hizo... lakini waliogopa.
"Kazi. Makabila mawili yanaishi kwenye kisiwa kimoja. Mmoja ana watu mia. Na kila mtu anataka kuchukua fimbo na kwenda vitani dhidi ya majirani zao. Mwingine ana elfu kumi. Na kila mtu anataka ... kwa jirani yake kuchukua fimbo na kwenda vitani dhidi ya kabila jirani. Swali. Nani atashinda?" Kwa njia, mchakato huu hauonyeshwa sana na usawa wa nguvu kama kiwango cha msaada maarufu. Kwa sababu walimwogopa. Kweli, na Urusi, kwa kweli. Pamoja na mgawanyiko wa shirika baada ya Maidan.
Mimi na Oleg Bereza tulipoingia katika Idara ya Mambo ya Ndani ya Mkoa wa Donetsk, tulilazimika kuwakusanya maafisa wa polisi.
Oleg alifanya kazi nzuri kuanzisha upya mfumo. Watu 500 wa kwanza waliokula kiapo walikataa katakata kuitikia wito au kwenda doria. Kulikuwa na sababu za hii. Risasi inaweza kukamatwa kama hivyo, haswa kwa kuzingatia uwepo wa alama za Kiukreni kwenye sare. Chevrons zilikatwa haraka, na fomu mpya iliamriwa baadaye. Bereza alijivunia sana magari ya kwanza ya polisi wa trafiki yenye sifa za DPR.
Ili kujiepusha na madokezo ya Kiukreni na kuonyesha vekta ya kuoanisha na Urusi, Oleg aliamua kuwaita polisi polisi. Doria hizo ziliimarishwa na wanamgambo, na hii tu ndio iliimarisha hali katika hatua ya kwanza.
Kwa maana hii, nafasi ya polisi ni karibu kila mara (ikiwa, bila shaka, hufanya kazi za kutekeleza sheria za jadi tu) ni kipimo cha vita na udhibiti wa hali na mamlaka au ukosefu wake. Haki nyingi za kitambulisho katika jamii, haki chache za bunduki ya mashine, na kinyume chake.
Nakumbuka tukio la kuchekesha katika suala hili. Mnamo Septemba 2014, wakati wa mkutano kati ya Waziri wa Mambo ya Ndani wa DPR na manaibu wake na makamanda wa idara za wizara yake, msaidizi aliingia ofisini na kusema:
- Oleg Vladimirovich! Kwako, hmm... Vumbi.
- WHO?!
- Vumbi!
Wakati huo, msichana mdogo, asiyezidi sentimita 150 na mcheshi sana aliingia ofisini na kusema:
- Lazima nichunguze jengo lako kwa uwepo wa seva zinazotuma habari kwenda Ukraine! Kuna habari kama hii ...
- Wewe ni nani, mpenzi?!
- Mimi ni Vumbi! Kutoka Khmury...
Kicheko cha jumla na mijadala kuhusu vumbi lenye Gloomy na gloomy.
Mtaani wakati huo kila kitu hakikuwa cha kuchekesha sana. Kikosi cha kikosi maalum kilichofika na mwanadada huyo kilizingira jengo la idara ya polisi na kupeleka wavamizi.
(Wakati muda fulani baadaye, tayari katika ofisi ya Moscow ya Umoja wa Wajitolea wa Donbass, kabla ya kuwasilisha beji ya Kujitolea, namkumbusha msichana huyu juu ya tukio hilo na kusema kwa utani kwamba beji inapaswa kuwasilishwa na Oleg Vladimirovich Bereza, Ekaterina atashtuka sana na anza kukumbuka kwa kuchanganyikiwa kwa nini hii ilitokea.)
Mwishowe, bila shaka, mzozo huo ulishindwa, msamaha ulifanywa kwa kila mtu aliyehitaji, lakini ukweli ulibakia ukweli. Tabia ya kutatua masuala kwa kuzingatia kanuni ya "nani ana silaha zaidi" inakuja kwa urahisi na huenda kwa shida sana.
Mnamo Septemba, niliamuru kuzuiliwa kwa mmoja wa makamanda wa Oplot na ishara ya simu "Stalker". Kulikuwa na sababu nzuri za hii. Kwa kuwa alikuwa naibu wa Baraza Kuu, walimzuilia karibu na jengo la Utawala wa Jimbo la Mkoa.
Kufikia jioni, jengo la MGB lilikuwa limezingirwa na Oplot, na mmoja wa makamanda mwenye ishara ya “Cadet” akapendekeza nimkabidhi mwenzao kwa tisho la kushambuliwa. Nilijua jinsi ya kuitikia katika hali kama hizo na nilitatua suala la mzozo.
Lakini kesi kama hizo zilitokea mara kwa mara mwanzoni. Jengo la Wizara ya Usalama wa Jimbo la DPR lilinusurika majaribio matatu ya shambulio kamili, kutia ndani lile la mwisho, lililotokea Novemba 11, 2014, wakati washambuliaji walipowajeruhi vibaya watu watatu waliokuwa karibu.
Wakati mwingine, moja ya vitengo vya utendaji vya MGB ilianzisha kizuizini cha kikundi cha watu walioshukiwa kufanya uhalifu mkubwa. Kwa msaada wa nguvu na ulinzi wa wapelelezi na mpelelezi, niliamuru matumizi ya vikosi maalum vya wizara.
Tulikwenda kukamata. Baada ya muda, niliarifiwa kwamba mmoja wa askari wa kikosi maalum aliuawa kwa risasi, na wafanyikazi wengine walizuiliwa na vikosi vya juu zaidi vya Vostok na idara ya ujasusi ya Wizara ya Ulinzi ya DPR.
Kwa kuwa wakati huo nilikuwa tayari nimeanzisha uhusiano na makamanda wote muhimu, suala hilo lilitatuliwa haraka. Wana Vostokovites walikumbukwa, na Khmury, kamanda wa idara ya ujasusi ya kijeshi, hata akajitolea kuwapiga risasi askari wake waliohusika na tukio hilo. Nilikataa kwa sababu nilidai uzingatiaji mkali wa sheria. Kujikiuka mwenyewe, unaweza kuuliza wengine?
Kama matokeo, iliibuka kuwa hadithi hiyo ya kutisha ilikuwa matokeo ya ukosefu mwingine wa uratibu na idadi kubwa ya silaha ndani ya jiji.
Wakati ambapo maafisa wa MGB walizuia ghorofa ya kupendeza, wapiganaji wawili wa Vostok walikuwa wamepumzika katika moja ya karibu. Kuamua kwamba walikuwa wamekutana na kikundi cha hujuma na upelelezi wa adui, au, kulingana na toleo lingine, kwamba walikuwa wamekuja kwa ajili yao, walitaka kuimarisha, na wao wenyewe walichukua nafasi kubwa na kufyatua risasi. "Vostokists" ambao walifika kusaidia walikutana na askari wa ujasusi wa kijeshi, na walijitolea kusaidia katika kuwaondoa wavamizi wa Kiukreni. Ni kuingilia kati kwangu tu kulituwezesha kuepuka matokeo mabaya zaidi.
Kesi ya jinai ilifunguliwa katika tukio hilo, uchunguzi ukaanzishwa, na wahusika waliwekwa kizuizini. Nilikuja na mpango wa dharura wa kupunguza sana uchukuaji wa silaha katika mazingira ya mijini, kuanzisha likizo kwa askari na, ikiwezekana, kuondoa vitengo vya wanamgambo kutoka maeneo yenye raia wengi.
Bacchanalia ya jumla katika pande zote mbili za mbele iliishi pamoja na mbinu ya kimfumo kabisa na ya kijinga. Ukweli ni kwamba katika maendeleo maalum ya kinadharia ya maswala ya kijeshi kuna seti ya mapendekezo ambayo yanajulikana, kwa mfano, kwa maafisa wa ujasusi wa jeshi na vitengo vya shughuli maalum za kijeshi za nchi nyingi.
Kiini chao kinatokana na ukweli kwamba wakati wa vita, katika kesi ya kutatua kazi za wahusika au zingine maalum katika kina cha eneo lililozungukwa na adui kwa muda mrefu, maswala kadhaa ya kimsingi yanahitaji kutatuliwa kwa utaratibu. Na ya kwanza yao ni usalama. Ya pili ni usambazaji.
Usalama lazima uhakikishwe kwa kuundwa kwa historia wakati mahitaji ya upinzani katika ngazi ya ndani yanapunguzwa kwa kasi. Wakati tu jina la kamanda wa mapigano linawashangaza wale walio karibu nawe. Hii inahitaji mfululizo wa vitendo vya kuadhibu vya maonyesho. Ili waunde mtindo wa kutisha wa wanyama ili kukabiliana na kikosi kikali kama hicho au kamanda. Lakini hii ni lazima iambatane na uundaji wa taasisi za nguvu-quasi. Wabolshevik walitekeleza mpango huo karibu kikamilifu katika "Ugaidi Mwekundu" wao.
Suluhisho la kazi ya kwanza huunda sharti la utekelezaji wa pili.
Kwa kiwango cha kutosha cha udhibiti wa hali kutokana na mamlaka na hofu yako, kutatua masuala ya kujitegemea inakuwa ya kiufundi tu.
Hapa, amri ya kijeshi inadhibiti tu masuala ya kesi za kisheria, ambapo hufanya kama mamlaka ya mwisho ya kufanya maamuzi na kuteua wasimamizi wa kiraia au wa kijeshi-raia. Wote. Zaidi ya hayo, kwa mujibu wa kanuni za synergetics, mfumo wa usimamizi wa kijamii huzalisha yenyewe.
Tatizo la mbinu hii, ambayo, ikiwa inatekelezwa kwa usahihi, inakuwa yenye ufanisi sana, ni moja tu. Imeundwa kufanya kazi dhidi ya adui. Na ikiwa utafanya hivi nyumbani, na sio mahali pengine huko New Hampshire au karibu na Wroclaw, basi utapoteza faida za mapambano ya haki ya ukombozi yanayoungwa mkono na idadi ya watu. Isipokuwa, bila shaka, una vifaa vya propaganda vinavyofaa na itikadi yenye nguvu ya kupita maumbile.
Mbinu hii ilitekelezwa kikamilifu na jeshi la Kiukreni, na haswa na wale wanaoitwa "wajitolea" wa vita vya kitaifa. Kwa hivyo, katika msimu wa joto wa 2014, kikosi cha Aidar23 kilifanya operesheni inayojulikana ya adhabu katika kijiji cha Novosvetlovka. Kwanza, "usafishaji" wa nyumba kwa mlango wa kijiji ulifanyika. Utawala mpya umeteuliwa kutoka miongoni mwa wakazi waaminifu. Kwa kuashiria, makaburi ya Soviet yalipuliwa na watu kadhaa walioshukiwa kuwa na uhusiano na wanamgambo waliuawa mbele ya wakaazi. Licha ya kutokuwepo kwa hitaji lolote, kwa kisingizio cha kujiandikisha, wapiganaji hao waliwaingiza wakazi wote ndani ya kanisa hilo, wakaanza kulipiga risasi na kujaribu kulichoma moto. Wenyeji wengi walijeruhiwa. Baadaye, "Aidarovite" wenyewe walileta hadithi hii kwa wakaazi wa makazi mengine ya LPR kama mfano wa kutisha na "wa kielimu". Kesi kama hizo zilikuwa za kawaida.
Lakini, bila shaka, kulikuwa na majaribio, si hivyo kwa wingi, na baadhi ya makamanda wetu. Ilinibidi kuacha hii kwa ukali.
Hajaalikwa
Migogoro kati ya vitengo mbalimbali vya wanamgambo iliibuka mara kwa mara katika hatua za mwanzo. Kudhoofika kwa miundo ya usimamizi na udhibiti, pamoja na hatari ya mara kwa mara na upatikanaji wa silaha, kuliunda hisia ya uwongo ya kuruhusu wengine, ambayo walilazimika kupigana kila wakati. Hii haikuweza kuruhusiwa kuwa picha kuu. Kwa sababu ya vita, hali tayari ilikuwa sawa.
...Mwishoni mwa Oktoba 2014, siku moja kulikuwa na utulivu, kama tulivyofikiria. Tuliamua kuoga mvuke na Oleg na wavulana kutoka kwa kikundi cha kibinafsi, ambacho kilibaki kuwa moja ya aina chache za kupumzika kwa nadra.
Iliyeyusha. Kwa wakati huu, ganda liligonga kituo kidogo kinachohudumia eneo letu. Umeme ulikatika. Naam, sio ya kutisha. Waliwasha mishumaa kadhaa na taa kubwa ya umeme.
Nilikuwa nikiosha kwenye bafuni niliposikia bunduki ya kwanza ikifyatuliwa karibu. Akiwa amevaa vazi lenye Glock mfukoni, akaruka hadi kwenye chumba cha kubadilishia nguo. Nilikimbia juu, Oleg alikuwa akinifukuza. Mlango wa chumba changu, ambapo niliacha vitu vyangu, ulikuwa wazi, na Oleg, akivuta mpini wake, akagundua kuwa ilikuwa imefungwa. Alitukana huku akitembea, akashuka chini haraka kuchukua ufunguo. Kuanzia wakati huo na kuendelea, ataweka bunduki ya mashine kwenye chumba hiki na daima ataweka ufunguo pamoja naye.
Alikimbilia chumbani, akavua suruali yake, akaitupia vazi lake, akashika bunduki ya mashine, akatoa usalama na kuteremka chini. "Abram" alikuwa tayari amelala kando ya mlango na bunduki ya mashine.
Kwa hivyo nini kinaendelea?! Niliita kikosi changu maalum kwa simu na kuagiza askari “wa kibinafsi” afanye upelelezi, na nikajiweka na bunduki kwenye mlango. Milio ya risasi kadhaa zaidi ilisikika uani. Kulikuwa na habari kwamba askari wa usalama wa Crimea alijeruhiwa.
Vikosi maalum vilifika na milango ikafunguliwa. Washambuliaji walitoroka, lakini Crimea ilipokea risasi tatu kutoka kwao, moja kwenye paja, mbili kwenye mguu. Leo ilikuwa siku yake ya kuzaliwa, na muda mfupi kabla ya tukio hilo aliwatendea kila mtu keki ndogo ya sifongo.
Kwanza tulikwenda na Crimea hospitalini. Tukamwacha pale, tukaenda kuchunguza.
Tayari tulikuwa na wazo mbaya la wapi na nani wa kutafuta. Kama matokeo, picha ya kawaida iliibuka. Askari kutoka kitengo kimoja cha Oplot waliamua kuangalia nyumba hiyo. Kulingana na wao, majirani waliripoti baadhi ya watu waliotiliwa shaka. Walifanya hivyo kwa ujinga. Tulipata na kuwaweka kizuizini wahalifu, na kesi ya jinai ikafunguliwa.
Tuliporudi katika hospitali ya Crimea, tulijifunza kutoka kwa daktari kwamba mguu ungeweza kukatwa kwa sababu hali ilikuwa mbaya. Pini maalum za kufunga mifupa zinaweza kusaidia, lakini hospitali hazina. Mara moja tulianza upekuzi, tukapata ghala la kibinafsi la matibabu, tukaifungua, na tukaleta pini. Operesheni ilikamilika. Mwishowe, mguu uliokolewa.
Crimea ilikuwa na ishara yake ya kupiga simu kwa sababu alikuja kama mtu wa kujitolea kutoka Crimea. Tayari huko Donetsk, alipata mjane ambaye alianza kuishi naye. Hapo awali, alikuwa sehemu ya "timu yangu ya kibinafsi", ambayo aliandamana nami mnamo Julai 2014, haswa, kwenye tovuti ya Boeing iliyoanguka.
 
Idhini na Boeing
Tarehe 17 Julai 2014 ilikuwa siku yenye shughuli nyingi.
Wakati wa chakula cha mchana, wagombeaji wa mawaziri wa usalama wa serikali na Wizara ya Mambo ya Ndani walizingatiwa na Baraza Kuu la DPR. Rasmi, kwa uamuzi wa Baraza la Mawaziri, tuliteuliwa tarehe 14, lakini utaratibu wa kuidhinisha wajumbe wa serikali wakati huo ulihitaji kibali kutoka kwa bunge.
Mkutano wa Baraza ulikuwa wa kupendeza. Manaibu wengi walikuja moja kwa moja kutoka mstari wa mbele. Mashine za kuuza kwenye meza zilikuwa karibu na daftari. Karibu hakuna maswali yaliyoulizwa. Kutoka Urusi, na sawa. Hiyo ina maana wanakumbuka, hiyo ina maana kwamba hawajasahau. Kwa hiyo kuna matumaini.
Mara tu baada ya mkutano, ujumbe ulikuja kuhusu Boeing ya Malaysia iliyoanguka. Vladimir Antyufeev, ambaye hapo awali alikuwa amethibitishwa kuwa Naibu Waziri Mkuu wa Kwanza wa Mashirika ya Utekelezaji wa Sheria, alikataa kabisa kwenda kwenye eneo la tukio, akisema kwamba "hapaswi kufichuliwa katika kesi hii," na akaniagiza niende huko. Ndio, ningefanya vivyo hivyo mimi mwenyewe. Kwa kuongezea, waziri mkuu pia alikimbilia huko, na mwishowe tulikuwa tunaendesha hadi mahali ambapo ndege ilianguka pamoja na Alexander Borodai kwenye gari lake.
Picha za angani za eneo la ajali ya Boeing
Vekta ya mabaki ya sigara ya ndege, kunyoosha kwa kilomita kadhaa, ilisababisha ujanibishaji wa kuanguka. Kufikia wakati wa kuwasili kwetu, eneo la kuanguka lilikuwa limezingirwa na vikosi vya Oplot na wanamgambo. Mlangoni tulivuka njia na vikundi kadhaa vya waandishi wa habari, wakiwemo wa kigeni. Baadhi yao walipewa idhini ya kufikia nasi. Imefika.
Kuanzia wakati huo na kuendelea, ninajua jinsi barabara ya Kuzimu inavyoonekana.
Giza lilikuwa linaingia haraka. Taa za gari ziliangazia eneo la ajali. Barabara ilionekana kuwa ya ajabu. Kivuli chafu cha hudhurungi kiliangaza mattely chini ya mwanga. Nyasi iliyo karibu nayo ilikuwa ya rangi moja, na wote kwa pamoja waliunda hisia ya magma iliyoimarishwa. Kunusa. Harufu ya nyama ya binadamu iliyoteketezwa, inayojulikana kwa wazima moto, iliyochanganywa na nyasi zilizochomwa, vumbi vya majira ya joto na mafusho kutoka kwa ngozi ya ndege iliyoanguka.
- Andrey Yurevich, kuwa mwangalifu! Kuna ngozi za kichwa ...
Picha ya mwandishi wa habari kutoka Deutsche Zeitung katika eneo la ajali ya Boeing, ambayo machapisho mengi ya Magharibi yalionyesha ripoti zao. Katika picha, Waziri Mkuu Alexander Borodai akiwa na ulinzi. Kwa upande wa kushoto, katika nguo za kiraia - mwandishi
Mpiganaji wa "binafsi" alinishika bega. Kweli kulikuwa na ngozi ya kichwa cha binadamu yenye nywele na vipande vya fuvu chini. Borodai alitembea karibu, akitazama pande zote kwa furaha. Baadaye niligundua kuwa upekee wa tabia yake ni nguvu yake iliyoongezeka katika hali mbaya. Reflex ya kinga.
Vipande vya nyama ya binadamu vilianza kuonekana. Zaidi, kidogo ... Boroday na mimi tulitembea kando ya barabara ya hellish. Takriban mita mia moja kutoka kituo cha gari tuliona rundo la miili ya watu. Karibu thelathini. Karibu wote wako uchi. Miongoni mwao ni watoto. Kipengele maalum cha mlipuko wa ndege ni kwamba nguo mara nyingi hutolewa kwa kasi na chini ya ushawishi wa wimbi la mlipuko. Wakati huo huo, hata hivyo, miguu na mikono iliyochanika na iliyochanika ilifunikwa kwenye mabaki ya nguo. Inatokea, kama ilivyo katika kesi hii, kwamba chini ya shinikizo karibu damu yote hutolewa nje ya miili, ambayo, pamoja na vinywaji vya ndege, vililowa barabara.
Tulitazama huku na kule na tukakabidhi kazi hiyo kwa ofisi ya mwendesha mashtaka, Wizara ya Hali ya Dharura, na wanamgambo kulinda eneo la tukio. Siku iliyofuata, DPR itatoa rasmi makubaliano ya Kyiv katika eneo la tukio kwa uchunguzi wa wakati wa tukio hilo. Ukraine itajibu hili kwa kujaribu mashambulizi ya kukera na kuongeza eneo la ajali.
Borodai akifanya mahojiano na waandishi wa habari. Mwishoni mwake, anajitolea kuzungumza na Waziri wa Usalama wa Nchi wa DPR aliyeidhinishwa leo. Waandishi wa habari kadhaa, wakiwemo wa kigeni, wanakuja kwangu. Kamera hukata usiku, ambayo ina ukungu kabisa wakati huu.
Wananiuliza ni nani aliyeiangusha ndege. Ninasema ukweli ninaoujua. Kwamba wiki nzima iliyopita, wawakilishi rasmi wa Kiukreni walikuwa na wasiwasi juu ya habari waliyokuwa nayo kwamba ndege za Kirusi zilipanga kuwapiga mabomu, na kwa hili, wanamgambo walianza hadithi kuhusu Su-25 yao. Kwamba katika suala hili, Ukraine imevuta mifumo yake yote ya ulinzi wa anga kwenye mstari wa mbele. Kwamba machafuko katika miundo ya kijeshi ya Ukraine, mbele ya vituo kadhaa vya udhibiti sambamba - makao makuu ya ATO, makao makuu ya Jeshi la Wanajeshi, makao makuu ya makundi ya kujitolea - haiwaruhusu kuratibu shughuli zao chini, ambayo inaongoza. kwa "moto wa kirafiki" mara kwa mara. Angani inapingana zaidi. Kwamba haikuwa bure kwamba anga juu ya Donbass haikufungwa, ingawa tayari kulikuwa na ajali na uharibifu wa anga. Yote wazi.
Moja ya maeneo ya ajali ya vipande vya Boeing na miili ya abiria
Mkusanyiko wa miili ya waliouawa katika mlipuko wa Boeing
Katika siku chache zijazo, miili inakusanywa kutoka kwa tovuti. Wizara ya Hali za Dharura itafanya hivi. Oleg Bereza ataagiza Alexey Diky24 kuandaa kordon, usalama na mkusanyiko wa miili. Kazi hii itamfanya Mwitu, ambaye hajalala kwa siku kadhaa, kufanana na somnambulist mwenye usingizi.
Kutawanyika kwa miili ilikuwa kubwa, ambayo ilisababisha hali ambazo zilikuwa za kushangaza na za kutisha. Kwa mfano, mmoja wa wahasiriwa alianguka kwenye nyumba ya kijijini ya upweke na, akivunja paa, akaanguka ndani yake, akiua mbuzi. Mlipuko huo ulirarua kichwa cha abiria huyo na, kama wengine wengi, ukirarua nguo zake. Kama matokeo, yule kikongwe mwenye bahati mbaya, mpweke alikaa na maiti ya mtu uchi, isiyo na kichwa kwa siku moja, akingojea aondolewe.
Turudi nyuma. Sikufika kwenye mkutano wa baraza la kijeshi la Strelkov.
 
Mabaraza ya kijeshi na Strelkov
Nani huenda na kwa nini haendi kwenye mabaraza ya kijeshi
Baraza la kijeshi la Strelkov lilikuwa mkutano wa makamanda wa vitengo vya wanamgambo. Igor Vsevolodovich alianza kuandamana naye tangu alipofika Donetsk, ingawa labda alifanya vivyo hivyo huko Slavyansk. Kijadi, wawakilishi wa Igor Bezler, ambao wakati huo walikuwa tayari wanagombana na Waziri wa Ulinzi wa DPR, na viongozi wa Vostok, hawakuhudhuria. Kamanda kutoka Zakharchenko alitembelea mara kwa mara. Zakharchenko mwenyewe hakushiriki kwao, kwa kulazimishwa na rasmi kuonyesha kutoegemea upande wowote kuelekea Strelkov. Alifanya hivi kwa ombi la Borodai, ambaye wakati huo alikuwa na ushawishi mkubwa kwake.
Sehemu ya Igor Bezler.
"Pepo" katikati, amevaa bereti ya paratroop ya bluu
Wakati mwingine Cossacks walifika. Strelkov alikuwa na hadithi tofauti na Cossacks. Hakuwapenda waziwazi, na kila jioni alisisitiza hili kwa kila aina ya maneno ya dharau na matusi ya matusi. Nilijaribu kuwa huko kila siku isipokuwa nadra katika Julai.
Msimamo wa Khodakovsky, Bezler, Zakharchenko na makamanda wengine kadhaa ambao hawakutaka kuwa chini ya Strelkov ulikuwa rahisi na unaoeleweka. Ilisikika kwa uwazi. Jambo la msingi ni kwamba DPR wakati huo ilikuwa bado katika hali hiyo ya ujenzi wa serikali wakati nafasi ya waziri haimaanishi utii wa kiutawala moja kwa moja. Tulitembea tu kuelekea hatua hii kwa hatua. Masuala hayakuamuliwa na vyeo rasmi vya kazi, lakini kwa mamlaka halisi na uwezo wa kijeshi.
Katika mawazo ya watu, itikadi ya umoja ya upinzani ilikuwa bado haijaundwa kikamilifu, tofauti na ufahamu wazi wa kazi ya msingi ya kibinafsi ya kulinda ardhi yao kutoka kwa adui na kutetea raia.
Wengine waliota ndoto ya kunyakuliwa kwa Ukraine yote hadi Urusi, wengine tu ya sehemu ya "Novorossiysk" inayounga mkono Urusi ya mikoa minane ya Kiukreni. Wengine waliota "Novorossiya" kama nchi huru katika mfumo wa "Russia toleo la 2.0" na upotoshaji uliorekebishwa wa kijamii na kijamii, na baadhi ya wazalendo wa mrengo wa kulia waliita "Novorossiya" "nchi ya kitaifa ya Urusi." Wengine walitarajia tu kunyakuliwa kwa Donbass. Watu wengi walitarajia shirikisho la Ukraine, mabadiliko katika uongozi wa Kyiv na kuundwa kwa nafasi moja ya Eurasian. Cossacks nyingi zilitarajia Mkoa huru wa Jeshi la Don kwenye eneo la Donbass.
Kwa ujumla, hakukuwa na monotoni, ingawa, kwa kweli, hamu ya umoja na Urusi kwa namna yoyote ilikuwa kubwa. Kwa mtazamo kama huo wa kisiasa, mtazamo wa jukumu la DPR na mtazamo kuelekea jamhuri wakati huo, kwa kawaida, ulikuwa tofauti sana na ulikuwa na utata kwa wengi.
Strelkov mwenyewe pia hakujaribu kuwa waziri kamili wa DPR. Hakukuwa na vifaa vya huduma, hakujaribu kupanga kazi kama hiyo, akiamini, kama wengi, kwamba DPR ingeisha kwa siku moja au mbili, na kugeuka kuwa kitu kingine. Katika hali hii, alijiweka tu kwa nafasi ya kamanda wa wanamgambo, ambayo aliipenda zaidi.
Kwa hivyo, alimpa Khodakovsky, Zakharchenko na makamanda wengine sababu zaidi za kujiondoa wenyewe, kwani wakati wa malezi ya awali ya miundo ya kijeshi ya DPR, kikosi cha Vostok kiliteuliwa kama usalama wa serikali, na Oplot kama muundo wa utekelezaji wa sheria. Kwa kawaida, hii ilitenganisha vitengo na mfumo wa wanamgambo.
Hatua ya kimantiki ya kwenda Donetsk hapo awali haikuvutia Strelkov pia. Wakati akingojea kuingia kwa wanajeshi wa Urusi, alijaribu kujipa utukufu wa kamanda mkuu. Wakati hatimaye ikawa wazi kuwa hakutakuwa na askari na badala ya sare yenye milia yenye kung'aa, tuzo zinazoangaza na ofisi za parquet, kungekuwa na maisha magumu ya kijeshi ya kila siku, hatimaye alihamia mji mkuu katika eneo la Baraza la Mawaziri la Mawaziri, akichukua na yeye ngome nzima kwa kuegemea na kujiamini.
Ipasavyo, hata DPR yote, lakini mkoa wa Donetsk, kabla ya kuachwa kwa Slavyansk na miji mingine, iligeuka kugawanywa katika kanda za uwajibikaji, na kugeuka kwa ufanisi kuwa wakuu wa appanage. Mfumo kama huo ulituruhusu kuguswa kwa urahisi zaidi kwa hali wakati huo, ingawa baadaye tutafanya kazi kwa ujumuishaji madhubuti. Lakini hiyo itakuja baadaye.
Wakati huo huo, maeneo ya uwajibikaji yalijengwa kwa nguvu. Igor Bezler alidhibiti Gorlovka, Yenakievo, sehemu ya karibu ya Makeevka na eneo jirani. Strelkov - Slavyansk na mkusanyiko mzima wa Slavic-Kramatorsk. Na ikiwa Gorlovka na Slavyansk walichukuliwa haraka na wanamgambo, basi na Donetsk, ambayo Boroday ilikuwa kuu, kila kitu kilikuwa ngumu zaidi. Pamoja na Makeyevka, jiji hilo lilikuwa na zaidi ya watu milioni moja na nusu; saizi yake, umuhimu na miundombinu ilikuwa tofauti kabisa. Udhibiti wa moja kwa moja wa Borodai kama waziri mkuu ulijumuisha makazi yote zaidi ya Donetsk hadi mpakani (Torez, Zugres, Shakhtersk, Khartsyzsk, n.k.).
Katika siku zijazo, Alexander Khodakovsky pia atakuwa na mali yake mwenyewe. Kufikia Agosti 18-20, 2014, askari wa Kiukreni waliingia Yasinovataya25 na hata kupachika bendera ya Kiukreni katikati. Kupitia vita vya ukaidi, vikali, vitengo vyetu, ambavyo vilikuwa msingi wa Vostok, vilifukuza Brigade ya 95 ya Kikosi cha Wanajeshi wa Kiukreni nje ya jiji. Tangu wakati huo, Khodakovsky pia alipokea ukuu wake.
Hali ya sasa
Idadi ya vitengo tofauti vya kijeshi na vikosi vya usalama vya Ukraine viliwekwa Donetsk. Hata katika Crimea, kwa msaada mkubwa wa kijeshi, ilichukua zaidi ya wiki tatu kuleta vitengo hivyo chini ya udhibiti. Hakukuwa na fursa za Uhalifu hapa. Mashambulio ya mwisho ya vitengo vya kijeshi yalifanyika Donetsk tu mwishoni mwa Juni 2014.
Alexander Khodakovsky atajaribu kushambulia msingi wa kitengo cha kijeshi 3037 cha Walinzi wa Kitaifa wa Kiukreni kwa mara ya mwisho mnamo Juni 29, 2014, ambayo itasababisha kulipuliwa kwa safu yake yote ya ushambuliaji. Siku moja kabla, sehemu A1402 ilichukuliwa.
Iliyofanikiwa zaidi katika siku hizo huko Donetsk ilikuwa dhoruba ya msingi wa Walinzi wa Kitaifa 3004 kwenye Mtaa wa Shchorsa (kikosi cha msafara), ambacho kikosi cha Alexander Borodai pamoja na kitengo cha Kalmius chini ya uongozi wa Valentin Ivanovich Motuzenko ("Ataman Ivanovich") kilivamia mnamo Juni. 26, 2014. Ilikuwa operesheni hii, wakati wanamgambo watano walijeruhiwa, ambayo ilifanya iwezekane kupata silaha ndogo za kutosha kwa ulinzi wa jiji, ingawa, kwa kweli, hakukuwa na silaha za kutosha. Boroday baadaye aliniambia kwamba katika siku hizo aliweka virusha maguruneti kadhaa kwa bunduki kwenye chumba chake cha mapumziko na kuwapa watu mashuhuri zaidi kama zawadi maalum. Katika siku zijazo, watabadilishwa katika uongozi wa tuzo na "Stechkins"26.
Igor Nikolaevich Bezler atafanya jaribio la kuvamia idara ya polisi ya jiji peke yake kabla ya kuwasili kwetu, akiwa ameongeza nguvu zake kwa kiasi kikubwa. Kabla ya hili, miundo yote ya DPR ilikuwa na rasilimali chache sana.
Hiyo ni, iliwezekana kuzungumza juu ya udhibiti kamili juu ya Donetsk tu kutoka Julai 2, 2014, wakati shambulio la vitengo vyote vya kijeshi na jengo la idara ya polisi ya mkoa kukamilika. Hapo awali, vikundi vya wanamgambo na nguvu iliyotangazwa ya watu katika jiji hilo kwa kweli ilizungukwa na miundo yenye silaha ya pro-Kiev, ambayo haikuonyesha shughuli za kutosha tu kwa sababu ya kutokuwa na uamuzi wa muda wa makamanda wa mtu binafsi, msaada mkubwa wa watu kwa wanamgambo na ukiukaji. ya mfumo wa serikali kuu ya Kiukreni.
DPR haikuwa na fursa ya kuunda vyombo vyake vya utawala mara moja. Rasilimali za kujitegemea pia. Jaribio la kuwateua “wasimamizi wa watu” lilishindikana vibaya na kusababisha kupooza kabisa katika maeneo muhimu ya maisha ya umma.
Jiji hilo liliendelea kutawaliwa na meya rasmi anayeunga mkono Ukrainian Lukyanchenko, ambaye alifurahia kuungwa mkono na kuheshimiwa na wakaazi wa eneo hilo. Wakuu huko Kyiv hawakumpendeza sana; alikuwa bwana kamili wa eneo lake, lakini hakutoa upinzani wowote kwa uongozi wa DPR, akifanya makubaliano kila mara. Uwepo wa Lukyanchenko ulikuwa muhimu kwa sababu hadi Strelkov alipomlazimisha kuondoka, aliweza kupokea dola milioni kadhaa kutoka kwa bajeti ya Kiukreni kila mwezi, ambayo ilienda kwa pensheni, huduma zingine za kijamii na mahitaji ya jiji.
Hakukuwa na njia mbadala za kupokea pesa hizi. Kufika Donetsk, Strelkov atamfukuza Lukyanchenko kutoka kwa jiji, kwa kawaida, akiwa amepoteza nafasi ya kutatua masuala ya idadi ya watu, na mahali pake atampendekeza rafiki yake Pavel Gubarev, mwanamgambo mwenye bidii na ishara ya simu "Pasha Besheny." ”. Hii itasababisha usumbufu wa muda wa mchakato wa usimamizi wa usaidizi wa maisha wa jiji na, matokeo yake, kukatizwa kwa masuala kadhaa muhimu. Kwa hiyo, mapema Agosti kulikuwa na tishio kubwa kwamba jiji lingeachwa bila maji. Tatizo hili lilitatuliwa kwa shida sana na mshauri wa Boroday Leonid Simunin.
Strelkov, baada ya kuacha mkusanyiko wa Slavic, mwanzoni atajaribu kuacha na Igor Bezler huko Gorlovka na Yenakievo, lakini atapata rebuff kali. Kwa kweli, mmoja wa wakuu wa appanage, baada ya kuondoka na kupoteza ufalme wake, akaenda kwa wengine. Hili halikuleta furaha nyingi, wala halikuongeza mamlaka ya makamanda wengine.
Mantiki ilikuwa ya chuma: ikiwa sikuweza kushika kilicho changu, kwa nini nikupe changu?! Mamlaka tu ya Alexander Borodai, ambaye wenyeji walimwona kama msuluhishi katika ugomvi wao wa pande zote, na vile vile picha ya Kirusi iliruhusu Strelkov, baada ya njia isiyofanikiwa ya "Pepo," kutulia Donetsk bila uchungu na kuchukua amri.
Kuanguka kwa Mariupol27 mnamo Mei 2014 pia kulichangia kuanguka kwa mamlaka ya Strelkov. Kufikia wakati "Azov"28 iliteka jiji mnamo Mei 9-13 na ilikuwa na matokeo mabaya ya kuuawa kwa wanamgambo, raia na polisi, Strelkov alikuwa tayari ameshikiliwa na Slavyansk kwa mwezi mmoja. Wakati huo, tayari alikuwa amejiita kamanda wa wanamgambo. Mariupol ilidhibitiwa na kikosi kidogo cha wanamgambo wa takriban watu thelathini hadi arobaini chini ya uongozi wa Andrei "Chechen" Borisenko. Kwa kuwa haukuhisi msaada kutoka kwa kituo kikuu na kilichopangwa zaidi cha upinzani, ambacho wakati huo kilikuwa Slavyansk, jiji hilo lilitelekezwa baada ya kushambuliwa na "Azov" ya Kiukreni. Wakati huo huo, kulikuwa na dalili kubwa za usaliti wa ndani kati ya uongozi wa wanamgambo waliowekwa katika jiji hilo.
Strelkov alionyesha kutojali kabisa kwa ulinzi wa kitovu hiki muhimu zaidi cha bandari, licha ya ukweli kwamba makombora makubwa ya Slavyansk yalianza baada ya kuanguka kwa Mariupol. Kama vile mmoja wa makamanda wa eneo hilo aliniambia kwa uchungu, alileta wanamgambo 50 huko Strelkov na alikuwa tayari kuhamasisha hadi 500 zaidi na pendekezo la kuwatuma Mariupol, kwa kuwa sehemu kubwa yao walikuwa kutoka huko na walitaka kulinda jiji lao. . Strelkov aliwakataa silaha na msaada, akisema kwamba ulinzi wa Slavyansk na Kramatorsk ulikuwa muhimu zaidi, na akaamuru waliofika kukaa naye. Jambo la ziada hapa ni kwamba ilikuwa katika vita na "Azov" karibu na Mariupol kwamba mtangulizi wa Strelkov katika nafasi rasmi, Waziri wa Ulinzi wa DPR Igor Khakimzyanov29, alichukuliwa mfungwa, na Strelkov aliepuka kwa kila njia inayowezekana kushiriki. ukombozi wake, ikiwa ni pamoja na kupitia kubadilishana. Atarejeshwa katika jamhuri muda mfupi baada ya Strelkov kuondoka DPR.
Kwa hivyo, Strelkov mwenyewe aliharibu maoni yake kama kamanda mmoja na haki isiyo na masharti ya uongozi wa jumla, haswa akiacha Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Druzhkovka, bila kutetea Mariupol. Kwa wenyeji, hii itamaanisha kwamba atafanya vivyo hivyo na maeneo wanayodhibiti. Kama mmoja wa manaibu wa Baraza Kuu la DPR alisema kutoka jukwaani kwenye moja ya vikao mnamo Julai 2014: "Hakuhalalisha uaminifu wetu."
Igor Nikolaevich Bezler alisimama nje na msimamo mbaya sana kuelekea Strelkov. Ukweli ni kwamba Gorlovka, kuwa kubwa zaidi na ngumu zaidi kutetea kuliko Slavyansk, itachukua nafasi ya mwisho kwa sababu ya kurudi kwa ngome ya Slavic. Kwa miezi mingi ijayo, jiji hilo lingekuwa chini ya kuzingirwa kwa damu, ambayo Strelkov alikimbia kutoka Slavyansk. Walakini, "Bes" ataweza kuokoa jiji lake na hatarudi nyuma, baada ya kufanya kile ambacho mkimbizi wa Slavic hakuweza. Ni "Pepo" Strelkov ambaye atashutumiwa katika mikutano iliyofungwa ya makamanda wakuu kwa ukweli kwamba yeye, baada ya kuondoka Slavyansk, hakujiimarisha huko Konstantinovka na Druzhkovka. Kulingana na yeye, alikuwa na uhakika "kwamba Pepo angemchoma mgongoni." Kwa kawaida, kila mtu alielewa upuuzi wa hoja hizo.
Baada ya Alexander Borodai kumlazimisha Strelkov kuvua kinyago chake na kuonekana kwenye runinga kwa mara ya kwanza, iliamuliwa kumfanya kuwa "uso wa wanamgambo." Kwa asili, alikuwa toleo la uendelezaji la Eduard Basurin30, yaani, "kichwa cha kuzungumza". Wazo lilikuwa kuunda bendera ambayo ingekuzwa kupitia uwezo wa Borodai na chaneli kuu za runinga, ingevutiwa na mabibi vijana waliotukuka, wazalendo wa kawaida, na chini ya bendera hii watu wengine wangefanya kazi yao kwa unyenyekevu na kwa ufanisi. Lakini hawakuzingatia patholojia za kibinafsi. Matokeo yake, bendera ilipepea, aliamua kuwa yeye ndiye mkurugenzi wake mwenyewe, na akaenda kwa urefu mkubwa, akishindwa kazi yake kuu. Na Basurin, walizingatia makosa yaliyofanywa na Strelkov, kutenganisha sehemu ya vyombo vya habari kutoka kwa utendaji wa uongozi halisi.
Lakini turudi kwenye baraza la kijeshi.
Mikutano ilianza hasa na usambazaji wa silaha. Wakati fulani huo ulikuwa mwisho. Kisha Strelkov alielezea maono yake ya hali hiyo kwenye ramani, akaweka kazi, na kusikiliza makamanda. Njiani, alitoa maoni ya phlegmatic juu ya kutoweza kuepukika kwa kushindwa kwetu ikiwa Urusi haikuingilia kati. Lakini, kwa maoni yake, hii haikuzuia ulinzi zaidi. Kwa ujumla, mikutano ilikuwa ya kukata tamaa sana kwa asili na asili ya huzuni kali.
Tsar, ambaye alibadilisha ishara yake ya simu kutoka Konya31 (ambayo ilichukuliwa kutoka kwa jina lake la ukoo), aliripoti mara nyingi zaidi kuliko wengine. Alikuwa mmoja wa viongozi walio tayari kupigana wa kikosi cha bunduki. Maoni niliyotoa yalikuwa chanya kabisa. Mwanamume mdogo, mnyenyekevu alitetea kwa ukaidi masilahi ya kikosi chake na akakubali kwa kujiuzulu maagizo ya kushiriki katika kazi zisizo na matumaini. Wakati mnamo Julai 30 nililazimika kwenda Urusi kwa biashara, ilikuwa Tsar na Zakharchenko ambao nilikutana nao huko Shakhtersk. Mbele yetu, adui alikuwa akikamilisha kuzingira, na ilitubidi tupigane njia yetu ya kutoka.
Baada ya kupeana mikono naye na Zakharchenko, sikuweza kupata kitu kingine chochote cha kufanya ila kusema: “Subiri! nitakuona baada ya wiki moja." Ambayo Tsar alijibu kwa upotovu mbaya: "Wow! Wiki... Tunapima maisha hapa kwa dakika..."
Kushinda uharibifu
Kuelekea nusu ya pili ya Julai, wamekatishwa tamaa na kuachwa kwa Slavyansk na idadi ya makazi ya DPR, vitengo vya mtu binafsi vya brigade ya bunduki vilitangatanga kati ya vikundi tofauti. Wengine walikwenda kwa "Vostok" ya Khodakovsky, wengine walikwenda Bezler huko Gorlovka, Yenakievo au Makeevka. Kutoka hapo, kwa upande wake, vikundi pia vilihama. Hata Wizara ya Usalama ya Nchi ya DPR iliajiri idadi kubwa ya watu kutoka Slavyansk katika huduma. Hapo awali, hawakuwa na mahali pa kukaa, na niliwaruhusu kulala katika eneo tupu la Kurugenzi ya Mambo ya Ndani kwa muda, ambayo iliathiri mpangilio wa shughuli rasmi, lakini katika hali hizo mbaya watu walihitaji tu kuishi.
Na kwa ujumla, idadi ya wakimbizi, hasa baada ya kuondoka kwenye mkusanyiko wa Slavic-Kramatorsk, iliongezeka kwa kasi. Walioongezwa kwa hawa ni wale waliokimbia kutoka mikoa inayounga mkono Urusi ya Ukraine, ambao waliacha makazi yao baada ya mapigano na serikali mpya ya Kyiv na wafuasi wake wenye itikadi kali. Ilikuwa ngumu sana kwao.
Kiwango cha machafuko katika wanamgambo kiliongezeka. Idadi ya wanamgambo waliotaka kupigana mbele ilianza kupungua, wakipendelea kuwa nyuma. Wajitolea waliofika kutoka Urusi mara nyingi walikimbia kutoka barabarani kwenda vitani, bila uratibu wazi wa mapigano. Kwa sababu ya ukosefu wa makao makuu kamili, udhibiti wa vitengo ulipunguzwa hadi maandishi ya maandishi yaliyoandikwa na Strelkov na Halmashauri za Makamanda zilizotajwa tayari. Kilichokuwa kinatokea kiliendelezwa dhidi ya hali ya kuongezeka kwa utayari wa mapigano wa askari wa Kiukreni. Ikiwa hapo awali Vikosi vya Wanajeshi wa Ukraine, ambayo ni, jeshi la Kiukreni, isipokuwa baadhi, mara nyingi waliepuka vita vya moja kwa moja, wakiangalia shughuli za kijeshi za kijeshi za kibinafsi zinazoundwa na oligarchs - "kujitolea" vita vya kitaifa, basi baada ya kuondoka Slavyansk hali ilianza kubadilika. . Adui aliamini kuwa anaweza kushinda, aliamini kuwa jeshi la Urusi halikuingilia kile kinachotokea, ambacho kiliongeza shughuli zake, mshikamano wa jamaa, uchokozi na utayari wa makabiliano.
Borodai na Antyufeev, hawakuweza kukabiliana na hali ya kukata tamaa na huzuni ya Strelkov, walianza kuunda amri sambamba na kudhibiti makao makuu. Vitengo zaidi na zaidi, hata kupokea amri za moja kwa moja kutoka kwa Strelkov, ziligeuka huko kwa uthibitisho na amri sahihi zaidi.
Ili kumsumbua rafiki yake kwa njia fulani, Borodai hata alipanga mkutano kwa ajili yake na msaidizi wake Miroslava Reginskaya, ambaye ni sehemu ya ofisi ya waziri mkuu na, kama katibu, aliyepewa msaidizi wa kazi ya habari Sergei Kavtaradze. Lakini tarehe hazitaenda vizuri na zitaambatana na kutokuelewana kwa kibinafsi. Matokeo yake, Reginskaya ataondoka Donetsk, ambayo itaongeza zaidi unyogovu wa Strelkov. Uhusiano wao utaanza tena baada ya kuondoka kwake kutoka kwa DPR.
Kwa kuwasili kwa Strelkov huko Donetsk, maisha ya jiji yalibadilika sana. Vita vilimkaribia. Kwa mtazamo wa sheria na utaratibu, hali pia imekuwa ngumu zaidi. Zaidi ya watu elfu 4 ambao Strelkov alileta pamoja naye waliwekwa ndani ya jiji, katika mabweni ya vyuo vikuu na hoteli. Watu walizunguka mitaani wakiwa na silaha. Migogoro na risasi ziliibuka. Makamanda wa vitengo vya bunduki walianza kuchukua ofisi kama makao yao makuu. Khmury ilikuwa iko katika hali ya kifahari - makao makuu yake mapya yalikuwa katika ofisi ya gavana wa Donetsk kutoka Ukraine, oligarch Taruta, vyumba vilikuwa katika tata ya majengo ya oligarch nyingine ya ndani. Wengine nao hawakubaki nyuma.
MGB na MVD mpya iliyoundwa zilishambuliwa na taarifa na ripoti kuhusu magari yaliyokamatwa na uhalifu dhidi ya idadi ya watu. Neno "spin" limekuwa imara katika matumizi ya kila siku.
Waziri wa Mambo ya Ndani Oleg Bereza nami tulizungumza mara kwa mara na Strelkov kuhusu masuala hayo. Aliongoza malezi makubwa zaidi, akizingatiwa kuwa sawa na sisi katika nafasi kama Waziri wa Ulinzi. Kwa hiyo, kwa utulivu wa ndani, alipaswa kusaidia katika kudumisha utaratibu. Msimamo wa Strelkov ulinishangaza.
...Mimi na Bereza tunapita kwenye kizuizi cha mifuko ya mchanga kwenye korido nyembamba ya jengo la kiufundi la SBU. Ofisi kubwa iliyo na makabati ya ubao, ambayo Strelkov anashikilia baraza la makamanda, iko upande wa kulia kando ya ukanda. Vyumba viwili karibu na njia ya kutoka, upande wa kushoto kando ya ukanda, ni ofisi yake ya kibinafsi. Mpangilio kwenye meza iliyowekwa katikati ya ukanda, unaounganishwa na rundo la masanduku ya "zinki", hutoa kutoa silaha. Ninajibu kuwa hakuna silaha. Bastola iko kwenye mkoba wangu, lakini sioni maana ya kuiacha.
Tunaingia kwenye ofisi upande wa kushoto. Strelkov kwenye ramani. Mwili una wasiwasi, kuna kukata tamaa kwa glasi kwa macho. Amekuwa na msongo wa mawazo kwa muda mrefu. Hii inaibua huruma na huruma. Kujadili hali hiyo wakati wa burudani yetu, mimi na Oleg tunaambiana kwamba hatutaki kuwa mahali pake na hatuko tayari kulaani kuondoka kwa Slavyansk. Kwa sababu mvutano anaopata mtu huyu ni mkubwa sana. Hali ambazo mwanajeshi wa kazi anahisi kujiamini, kama shabiki wa nusu ya raia, humtisha na kumchosha.
Strelkov, kwa hiari yake mwenyewe, anaelezea jinsi anavyoona hali hiyo mbele. Hali, inapaswa kusemwa, inaonekana ya kusikitisha sana. Anasema tena kwamba bila kupelekwa kwa wanajeshi hali hiyo haitadumu zaidi ya wiki moja au mbili. Inajadili ushauri wa kuhamisha miili ya udhibiti hadi Snezhnoye32.
Waziri wa Ulinzi Igor Strelkov katika moja ya hali yake ya kukata tamaa
(Baadaye, katika moja ya mahojiano yake ya kwanza baada ya Donbass, Strelkov mwenyewe atazungumza juu ya jaribio lake la kuondoka Donetsk:
Alexander PROKHANOV. Katika hali hii mbaya, kulikuwa na nia yoyote ya kuondoka Donetsk, je, majeshi hayakuwa sawa tena?
Igor STRELKOV. Wananishtaki kwa kutaka kuondoka Donetsk. Nitakuambia kwa uaminifu: wakati fulani niliacha kuamini kwamba msaada kutoka Urusi utakuja kabisa. Nimeacha tu kuamini! Na hakuna mtu angeweza kunihakikishia hii ...
...Wakati ambapo adui alikata barabara kati ya Shakhtersk na Torez, nilikuwa na shida ya kisaikolojia, nilianza kufikiria nini cha kufanya, nilikuwa nikifikiria kuhamisha makao makuu hadi Shakhtersk au Snezhnoye na kuandaa uokoaji wa Donetsk. Kwa sababu nilielewa: ikiwa hakuna msaada, basi lazima angalau tuokoe watu ...
...Kwa nini nasema kwamba kulikuwa na hatua ya kugeuka? Kwani muda huo niliagiza makao makuu yaandaliwe kwa ajili ya kufunga na maofisa utumishi wote wapakie. Watu hawakujadili maagizo yangu kwa sababu waliniamini. Na mimi mwenyewe nilitangulia Shakhtersk ...
...Nilijibu swali kama kulikuwa na mpango wa kujisalimisha Donetsk. Kulikuwa na mpango wa kutosalimisha Donetsk, lakini nia, kama chaguo, kuacha Donetsk kwa madhumuni ya kuondoa na kuokoa watu, nguvu na njia33.)
Kwa kujibu, tunapendekeza kujadili matatizo ya ndani. Oleg anasoma habari kuhusu ukweli kadhaa wa "kufinya" na uhalifu mwingine. Makamanda mbalimbali wa Strelkov na yeye mwenyewe wanatoa "maagizo" kila wakati kwa kile kinachojulikana kama "uondoaji wa muda kwa masilahi ya mbele."
- Igor Ivanovich! Mapambano yetu yanatokana na watu, tusigeuke kuwa wanyang'anyi kwa wanaotuunga mkono. Ni haraka kuunda doria baina ya idara na kuunda makao makuu ya pamoja kwa ajili ya kukabiliana na uhalifu mara moja. Inahitajika kurejesha utulivu katika maeneo ambayo wanamgambo wanaishi na kurahisisha harakati zao kuzunguka jiji na silaha.
- Ndiyo, ninakubali kwamba hii ni muhimu. Lakini si sasa. Hali inategemea snot! Watu wakichukua kitu, wana haki nacho. Kwa sababu wamiliki wa zamani walisaliti nyumba yao kwa kukimbia, na wapiganaji wanahatarisha maisha yao. Leo wamewachukua, kesho watawaua! Na kwa ujumla, nikianza pambano, hawatasikiliza maagizo yangu. Na haiwezekani kufanya bila mahitaji, hakuna usafiri wa kutosha, na watu wanahitaji mahali pa kuishi.
Kwa kweli, vitengo vya nyuma na vya usambazaji, ambavyo vilikuwa vingi sana katika jeshi la Strelkov, mara nyingi vilihusika katika uhalifu. Igor Vsevolodovich alipenda wasifu wake. Baadhi ya wasaidizi wake walianza kuwawinda waandishi wa habari, wawakilishi wa misheni ya kigeni na "wapelelezi wengine," ndiyo sababu mara kwa mara nililazimika kutatua shida zilizotokea. Walifanya hivyo kwa ustadi, ustadi na upuuzi. Wakati huo huo, waporaji walipanga utafutaji wa maandamano kwa waporaji. Hali mara nyingi ilienda zaidi ya mantiki na akili ya kawaida.
Mwanzoni sikuweza kuelewa kwa nini idadi ya vikundi vya majambazi na makamanda ambao hawakutaka kupigana walikuwa wakionyesha uaminifu kwa Strelkov. Kisha nikafikiria. Hakudai mengi kutoka kwao. Kujitolea, kujitolea kwa makusudi kwa maneno, na hakuna zaidi. Kwa hili aliwapa aina ya "paa". Picha hii ilizingatiwa dhidi ya msingi wa mapambano ya kujitolea na ya kujitolea ya wingi wa wanamgambo wa kawaida, wakifanya kazi yao ya kujitolea kabisa kwenye mstari wa mbele. Na pengine ni vizuri kwamba wakati huo askari na makamanda wao waliokuwa mstari wa mbele hawakujua jinsi kamanda wao na watu wake wa karibu walivyokuwa wa ajabu.
Mkutano wa makao makuu ya jeshi la DPR. Imefanywa na Waziri Mkuu Alexander Borodai. Karibu ni Waziri wa Ulinzi Igor Girkin na Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani, mkuu wa harakati "Oplot of Donbass" Alexander Zakharchenko.
Strelkov alipendekezwa sana kwa mazingira yake. Mnamo Julai ishirini, aliripoti kwa furaha katika mkutano kwamba katika usiku wa adui kukata barabara kwenda Urusi, waliojeruhiwa 147 walihamishwa kwa magari 145. Nilipouliza haya magari yametoka wapi na kama uwiano wa namba unamchanganya, sikusikia chochote cha kujibu.
Strelkov alikuwa na hamu kidogo na vita. Mbele yangu, alimtukana Borodai mara kadhaa kwa ukweli kwamba Alexander Yuryevich alikuwa amemuahidi "udikteta wa kijeshi." Kwa majibu ya busara kwamba sasa hali imebadilika na ili kuwa "dikteta wa kijeshi", ni muhimu kuhakikisha angalau aina fulani ya utulivu na angalau kurudi kwa maeneo yaliyoachwa, "dikteta wa kijeshi" alijibu kwa uchungu sana.
Kwa maana hii, moja ya mazungumzo ya simu kati ya Andrei Purgin na Denis Pushilin, yalizuiliwa na kuchapishwa na SBU katika siku hizo, ni dalili, ambapo naibu waziri mkuu wa kwanza alibainisha hali hiyo kwa ufupi kabisa:
Pushilin: Je, umezungumza na Strelok bado?
Purgin: Ndiyo, kidogo tu ... Naam, ndiyo, kidogo kila siku ...
Pushilin: Unapata kuelewa, sivyo?
Purgin: Hapana, kuwa waaminifu ... Ndiyo, yeye ni kidogo kama ... (mchafu) kanali. Hebu tuwe waaminifu. Watu waliokuja naye ni wa hali ya chini. Mawazo yake kuhusu vita mjini humo, katika msongamano wa watu milioni moja na nusu... Anapomwita meya wa jiji hilo kwenye mpambano na kusema: “Hebu tusimamishe usafiri wa umma na kulipua majengo ya orofa tisa kwenye nje kidogo ya jiji”... Alivuruga kabisa na kuvuruga kazi ya minyororo yote ya reja reja! Hiyo ni, tunaingia kwenye njaa kwa sababu hatukuweza kumshawishi Strelkov kuruhusu chochote kupitia ... Yeye hairuhusu kupitia makaa ya mawe ... migodi yetu inasimama! Anapigana... (mchafu - mzuri), lakini, unajua, maadui wachache sana watakufa kuliko idadi ya raia anaowakomboa!
Alexander Borodai anaamuru maandishi ya hati rasmi kwa Igor Strelkov
Pushilin: Ninaelewa ...
Purgin: Anajali biashara yake mwenyewe kabisa. Anakaa hapo kwa muda wa saa kumi, akiwaona wajinga wengine kwenye chumba cha kusubiri. Kwa kweli sielewi kwanini. Ananiuliza kuhusu mabenki fulani ... Ninamuuliza: "Sikiliza, labda utaanza vita? .. Kwa nini unahitaji kujihusisha na mabenki? Kwa nini unahitaji kusuluhisha mizozo ya kampuni?"
Pushilin: Naam, ndiyo.
Purgin: Unawaita vijana wako kuagiza ili wasipate shida na ng'ombe! Jiji zima linapiga push-ups, unajua?! Kwa makundi, kwa wingi! Wanakuja, hawana haja ya karatasi yoyote, wanatoka Slavyansk! Wanaibia jiji tu! Ninajaribu kumwambia: "Wacha tufanye hivi!" Kwa nini unahitaji wawekezaji hawa?! Watu mia mbili kwa siku unawasikiliza! Kwanini Unaihitaji?!" Ukweli kwamba yeye ni "kamanda mwenye talanta", hmm... Ataharibu jiji la watu milioni ili kuua Waukraine elfu kumi..."34
Mduara wa karibu uliundwa karibu na Strelkov, ambayo alikuwa akimtegemea sana. Alijaribu hata kuwaondoa baadhi yao, lakini, kwa kuwa alikuwa rahisi sana kubembelezwa, alijikuta katika mtego wa sifa. Naibu wake wa vifaa, Victoria Krivonosova, aliishi sana kwa maana hii.
Kwa sababu yake, uhusiano wa Strelkov na naibu mwingine, Sergei "Khmury," ulizidi kuwa mbaya zaidi, ambaye, kwa msingi wa vifaa vya kuhatarisha, hati ambazo, kwa maneno yake, aliripoti kwa Strelkov, alisisitiza kukamatwa kwa mashtaka ya uaminifu wa kifedha na nyenzo. Strelkov alijaribu kufanya hivyo, lakini "Vika-Vika" kutoka kizingiti alianza kuapa kujitolea kwa kibinafsi na kupendeza kwa ukuu wa Waziri wa Ulinzi, ambayo ilifunika kabisa madai yote dhidi yake.
- Niite Vika-Vika kwangu.
- Ndio, Igor Ivanovich!
Vika-Vika anaingia ofisini.
- Igor Ivanovich! Nimewachoka sana! Wote ni wajinga tu! Kwa nini hakuna angalau mtu mwingine angalau kama wewe! Au ni waoga, au wanapiga soga, au wanaiba na kubana! Ikiwa sio wewe, nisingeamini hata kuwa kulikuwa na maafisa wa heshima walioachwa! Kwanini hawakuangalii wewe?! Ninashukuru sana hatima kwa kukutana nawe! Sasa najua niko tayari kutoa maisha yangu kwa ajili ya nini! Niamini, huna mtu mwaminifu zaidi!
- Sawa, sawa ... Weka mahali pako kwa mpangilio ... nenda ...
Hadithi na Vika-Vika itaendelea. Wakati mnamo Agosti uamuzi hatimaye utakapokomaa kwamba Strelkov hana uwezo tena wa kuongoza askari, na atapelekwa Urusi, ni kizuizini cha Wiki-Viki ambacho kitakuwa kichocheo ambacho kitazidisha uhusiano wake na uongozi mzima wa DPR na Alexander Borodai. Kwa kuwa amepoteza mrembo wake mkuu, Strelkov ataruka kwa hasira na kuanza kudai aachiliwe, akitishia kwamba hataiacha jamhuri vinginevyo. Bila shaka, hataweza kufikia lengo lake, lakini itajaza kikombe cha malalamiko yake dhidi ya ulimwengu.
Wakati huo huo, tulilazimika kuanzisha mawasiliano na makamanda wa ngazi ya kati na, pamoja nao, hatua kwa hatua kuanza kurejesha utulivu.
Mapitio ya Strelkov
Sote tunaangalia Napoleons;
Kuna mamilioni ya viumbe vya miguu miwili
Kwetu sisi kuna silaha moja tu
Tunajisikia wajinga na wa kuchekesha... 35
Kumtazama Strelkov, nilijaribu kujiamua mwenyewe kiini cha ulimwengu wake wa ndani, ambao unaathiri vitendo vyake. Uelewa huu ulikuwa muhimu kwa uchambuzi wa vitendo wa uwezo na utabiri wa vitendo zaidi, ambavyo vilitegemea sana wakati huo.
Binafsi, katika hali kama hizo, nimejaribu kwa muda mrefu kuainisha watu kulingana na njia ya mwanasaikolojia wa mazoezi ya Kirusi Viktor Ponomarenko "Seven Radicals"36, ambayo ni rahisi na ya vitendo kwa mtu ambaye sio mtaalamu (kinachojulikana kama "Njia ya utambuzi wa mhusika na kuona. usimamizi wa tabia"). Kiini chake kinakuja kwenye derivation, kwa kuzingatia uchambuzi wa sifa kuu na sifa (radicals) ya tabia, ambayo katika mwingiliano wao huunda wasifu wa mtu binafsi.
Ponomarenko alitambua sifa hizi kwa mlinganisho na istilahi ya magonjwa ya akili, ambayo huonyesha sifa kabla ya kuzidisha kwa ugonjwa, kwani ugonjwa wa akili hautengenezi mpya, lakini hurekebisha tu tabia ya awali ya mtu wakati bado alikuwa na afya. Radikali saba kuu ni hysterical, epileptoid, paranoid, emotive, schizoid, hyperthymic na wasiwasi. Kiambishi tamati "-id-" katika visa hivi kilichotafsiriwa kutoka kwa Kigiriki kinamaanisha "kufanana". Hitimisho zaidi lilitolewa kulingana na kazi ya mtaalamu huyu.
Na hitimisho hili kuhusu Strelkov lilikuwa la kukata tamaa.
Radikali ya kimsingi ya Strelkov ilijitokeza wazi kama mchanganyiko wa aina za paranoid na skizoid kama zile kuu, pamoja na zile za hysterical kama nyongeza.
Kama unavyojua, paranoids ni sifa kwa njia iliyoainishwa madhubuti. Kulingana na sifa za jumla za radical vile, mtoaji wake mara nyingi ana sifa dhabiti za uongozi. Anapendelea mitindo ya classic kwa mitindo yote. Sababu kuu ni kwamba mtindo wa kitamaduni unaonyesha kipaumbele kisicho na masharti cha malengo na maadili ya umma juu ya mtu binafsi. Inaashiria ujasiri, nguvu iliyounganishwa ya jamii na, ipasavyo, nia ya kutumikia masilahi yake. Lakini tu katika ufahamu wa kile kinachosomwa. Ni mchapakazi ambaye anaipenda kazi yake. Kwa hivyo, kila kitu kinachomzunguka hubeba alama ya shughuli yake kuu na lengo lake alilochagua. Mbishi anafanya kazi popote alipo.
I.Strelkov
Tabia ya paranoid katika tabia ni kusudi, uvumilivu, kujiamini, utendaji wa hali ya juu, uvumilivu katika kushinda vizuizi, uongozi, ambayo ni, hitaji la kusudi la wasaidizi, kwa sababu ya kiwango cha mipango.
Hata hivyo, kuendelea kwa paranoid maarufu, kujiamini kwa mtu mwenyewe - na mtu pekee! - kuwa sahihi hugeuka kuwa ukaidi, kusita na kutoweza kusikia mpinzani wako, kutambua mtazamo tofauti, mara nyingi zaidi wa busara. Katikati ya mtazamo wa ulimwengu na kuweka malengo kuna kulea kwa uangalifu ubinafsi wa mtu. Kuna ego ya kusisimua na ulimwengu usio na maana, usio kamili, mbaya ambao unahitaji mabadiliko ya haraka kulingana na sheria zake. Bila kuthamini maoni ya watu wengine hata kidogo, wabishi huweka umuhimu wa ubishi kwa wao wenyewe, ingawa wameibiwa kutoka kwa wengine. Mtazamo wa upande mmoja wa ulimwengu ni upande wa pili wa ubora huu. Upande mmoja na unyenyekevu. Kwa sababu haiwezekani kukamata fahamu za raia kwa wazo bila kurahisisha kuwa kauli mbiu inayoeleweka kwa kila mtu. Na kurahisisha mawazo hupotosha maana yao halisi, asilia. Paranoid ni kweli kabisa primitive.
Kujitolea kwa Paranoid kwa wazo ni matokeo ya wasiwasi, ambayo iko katika mfumo wa neva na ni matokeo ya mabadiliko ya kikaboni ambayo yanadhoofisha. Mtu wa kawaida wa paranoid anaogopa kukengeuka kutoka kwa njia iliyochaguliwa na kushikamana na wazo kana kwamba ni kisu.
Wakati huo huo, watu, licha ya matamshi yoyote yanayotumiwa, huwatendea wengine kama mafuta ya kukidhi matamanio yao.
Hapa ilikuwa muhimu kwangu kuzingatia upekee wa mawasiliano na kitengo hiki. Kwa ujumla, kosa kubwa la mawasiliano kuhusiana na mtu mwenye paranoid ni jaribio la kumshawishi kwa hoja zako. Hoja na imani zozote hazina uzito kwa mtu mbishi.
Walakini, ishara kadhaa za ziada bado zilimtofautisha Strelkov kutoka kwa dhana ya "safi" ya kawaida. Patholojia zingine ziliongezwa kwa ugonjwa wake wa asili. Na kisha iliyofuata, pia ni muhimu sana, Strelkov mkali alionekana, ambaye kwa pamoja aliunda umoja wake.
Hii ni schizoid. Kwa kuzingatia ukweli kwamba kuna sababu za kweli na za wasifu za kuamini kwamba schizophrenia sio mpaka, lakini hali ya pathological kabisa ya Igor Vsevolodovich, umuhimu wa dalili hii ni vigumu kuzidi. Ni yeye aliyeunda mguso usio na uchungu wa vitendo vyake.
Schizoids hutofautiana na wengine wote (wasio wa schizoids, watu walio na mawazo ya Orthodox) kwa kuwa dhana zao za vitu katika ulimwengu unaowazunguka huundwa kwa msingi wa sio tu kuu, lakini pia sifa za sekondari, tatu na kumi. Schizoids huunda dhana kwa urahisi hata kwa msingi wa mali za uwongo, zilizochukuliwa, wakati mwingine kupuuza dhahiri, halisi. Sifa kuu na zisizo na maana, za kweli na za uwongo za matukio zinaweza, kwa uwezekano sawa, kuchukua nafasi ya kuu, muhimu kimsingi katika ufahamu wa skizoidi. skizoidi ina dhana kadhaa za maana sawa katika kuhifadhi kwa kila somo.
Maelezo maalum ya mawasiliano na aina hii ni mapendekezo ya kuanzisha mahusiano ya kirafiki nao, kuweka umbali, bila kujaribu bila lazima kupenya kina cha giza cha nafsi hii ya pekee. Pili, uwe tayari kwa kukosekana kwa matokeo kutoka kwa majibu ya kawaida ya kutosha kwa mabishano na mabishano ya busara. Tatu, katika kesi za kukaribiana na mgonjwa, tarajia matokeo mabaya kutoka kwa hii. Sifa hii, kama paranoia, inaleta ukosefu wa ujuzi wa "kushukuru" na mfumo wa mateso wa kujihesabia haki katika suala hili. Kwa mfano, Alexander Borodai, ambaye alimpa Strelkov pesa maisha yake yote, alisaidia familia yake, akapata kazi iliyolipwa vizuri baada ya kufukuzwa kazi vibaya, akampandisha cheo kwanza hadi Crimea na kisha kwa Donbass, alihisi hii kikamilifu.
Kweli, mkali mwingine ambaye alimsaidia Strelkov kukubali kwa urahisi "utukufu wa kidunia" ni hysteria. Tabia hii ilikuwa kuunda na kuwasilisha kwa umma kwa ujumla mfano wa ulimwengu ambao ubinafsi unachukua nafasi kuu. Lakini, tofauti na paranoia, cha muhimu hapa sio utambuzi wa "wazo bora" analokuza, lakini tathmini yake mwenyewe. Kwa hivyo, sifa mbili mara moja zilimsukuma Strelkov kwa nguvu kuelekea kiu ya umaarufu. Na katika siku zijazo tutaona kwamba moja ya malalamiko makuu ya Strelkov dhidi ya mamlaka ya Kirusi itakuwa kwamba anapunguzwa katika upatikanaji wake wa vyombo vya habari, ambapo, kwa upande mmoja, angeweza kuangazia ubinadamu wenye shukrani na mwanga wa ukweli unaojulikana. kwake tu (licha ya ukweli kwamba katika Strelkov iliyotamkwa hakuwahi kuwa na chochote cha kujitegemea), na kwa upande mwingine, kupokea laurels zinazostahili.
Na kama skizoidi ilimlazimisha Strelkov kuandika hadithi za hadithi zenye kuchosha na zisizo halali,37 basi ni msisimko uliounda tabia yake ya kujenga upya. Kwa sababu, tofauti na wengi wa wale wanaosuluhisha shida za kihistoria, kitamaduni na zingine za kijamii kupitia ujenzi mpya, Strelkov alipendezwa na hii tu kwa madhumuni ya kuonekana mzuri na mzuri katika mavazi fulani na mazingira yanayofaa. Na wakati kukaa kwake kwa muda mfupi huko Donbass kulitoa fursa kama hiyo, ujenzi upya ulisahauliwa.
Hysteria inategemea mfumo dhaifu wa neva. Katika neurophysiolojia, nguvu/udhaifu wa mfumo wa neva kwa kawaida hupimwa kwa uwezo wake (au kutokuwa na uwezo) wa kuhimili mchakato wa msisimko kwa muda mrefu. Kwa hivyo, moja ya hali zinazoongoza za ndani za radical ya hysteroid ni kutokuwa na uwezo wa mfumo wa neva kuhimili msisimko kwa muda mrefu. Katika kiwango cha tabia, hii inamaanisha utendaji wa vipindi, usio na utulivu, kuongezeka kwa upungufu wa uwezo wa nishati. Ni sifa hizi ambazo hazikumruhusu Strelkov kuvumilia "kuketi kwa Slavic" kwa muda mrefu, basi ukubwa wa kutokuwa na uhakika wa Donetsk, na matukio ya mapema ili kuhakikisha vitendo vya kimfumo huko Crimea na uvumilivu wakati wa kufanya uamuzi wa kuingia Slavyansk.
Kwa watu wenye tabia mbaya, na ubinafsi wao wa kina na ubinafsi, watu ni muhimu tu kama hadhira inayowasikiliza na kuwavutia. Hawako katika hali ya kuelewa mtu yeyote, hawana huruma na mtu yeyote, wanaweza tu kuiga hali ya kisaikolojia ya mpatanishi wao, kama "tafakari ya kioo", na hakuna zaidi.
Uwepo wa tabia ya hysterical daima huathiri mtazamo wa kitu kwa matokeo ya jitihada zake mwenyewe: huwa na kuzidisha mafanikio na kupuuza kushindwa. Kwa upande mmoja, imani katika kutokosea kwa mtu, katika "nyota inayoongoza," hakika husaidia katika kushinda shida, kwa upande mwingine, inaongeza kujiamini na huzika kabisa hitaji la ushauri wa watu wengine, kwa kufanyia kazi makosa na kuyakubali. . Kwa hivyo, wakati mwingine tu radical ya schizoid iliundwa huko Strelkov mashaka kadhaa juu ya ubinafsi wake mpendwa.
Tabia ya kitu ilionyesha ubinafsi wa dhahiri, hamu ya kupokea tathmini ya juu ya sifa za mtu (na tabia ya kujihusisha na sifa za timu). Mawazo juu ya upekee wao wenyewe, misheni maalum, na umuhimu wa kijamii na kihistoria huja akilini mwa aina kama hizo. Tamaa na hamu ya ukuaji wa kazi huongezeka.
Sifa zote za kibinafsi zilizoonyeshwa za wasifu wa kisaikolojia wa mtu binafsi ziliimarishwa kwa uthabiti kwa mtu aliyehusika na shida ya wazi ya utu (au sociopathy). Sayansi ya kisasa ya magonjwa ya akili inafafanua sociopathy kama tofauti kubwa kati ya tabia na kanuni za kijamii zilizoenea, zinazojulikana na ishara zifuatazo (kwa utambuzi, daktari wa akili anahitaji tu vigezo vitatu au zaidi ili kuendana):
a) kutojali hisia za wengine;
b) msimamo usio na adabu na unaoendelea wa kutowajibika na kutozingatia sheria na majukumu ya kijamii;
c) kutokuwa na uwezo wa kudumisha uhusiano kwa kutokuwepo kwa shida katika malezi yao;
d) uwezo mdogo sana wa kuhimili kuchanganyikiwa, pamoja na kizingiti cha chini cha kutokwa kwa uchokozi, ikiwa ni pamoja na vurugu;
e) kutokuwa na uwezo wa kujisikia hatia na kufaidika na uzoefu wa maisha, hasa adhabu;
f) tabia iliyotamkwa ya kulaumu wengine au kuweka maelezo yanayokubalika kwa tabia ya mtu, ambayo husababisha mgongano na jamii.
Kama dalili ya ziada, kuwashwa mara kwa mara kunaweza kutokea. Katika utoto na ujana, uchunguzi unaweza kuthibitishwa na ugonjwa wa tabia, ambayo, kwa mujibu wa mapitio kutoka kwa watu wanaojua Strelkov kwa karibu, ilitokea.
Katika mazoezi ya kimataifa ya matibabu, pamoja na vigezo vya jumla vya shida ya utu, mambo matatu au zaidi kati ya yafuatayo lazima yawepo:
1. Kutokuwa na uwezo wa kuzingatia kanuni za kijamii na kuheshimu sheria.
2. Unafiki, unaodhihirika katika uwongo wa mara kwa mara, matumizi ya majina ya bandia, au udanganyifu wa wengine ili kupata faida.
3. Msukumo.
4. Kuwashwa na uchokozi.
5. Kuchukua hatari bila kuzingatia usalama wako na wengine.
6. Kutowajibika mara kwa mara, kunaonyeshwa kwa kushindwa mara kwa mara kudumisha ratiba fulani ya kazi au kutimiza majukumu ya kifedha.
7. Ukosefu wa majuto, unaoonyeshwa kwa sababu au kutojali kuwadhuru wengine, kuwatendea wengine vibaya, au kuwaibia wengine38.
Seti ya kutosha ya ishara hizi huko Strelkov iligunduliwa bila shaka na uchunguzi.
Kwa ujumla, hii ilikuwa moja wapo ya aina karibu ya kawaida ya mkazi wa jiji kubwa kutoka kwa familia yenye akili, dhaifu na isiyoweza kuunganishwa kama mtoto, akiishi katika ulimwengu wa uwongo ambao alikuwa amebuni, akikusanya malalamiko dhidi ya wale waliomkosea kwa miaka mingi na kuahirisha kulipiza kisasi. hadi fursa inayofaa na maneno "nitakuonyesha baadaye." , utanitambua bado," mwotaji aliyefungwa na aina iliyoharibiwa kihemko. Maisha yake yote amekuwa akijaribu kwenda zaidi ya wepesi wake, kuruka juu ya kichwa cha sifa za kibinafsi za kawaida chini ya ushawishi wa sifa chungu. Kulikuwa na ishara kwamba Strelkov alipata kiwewe kikubwa cha kisaikolojia akiwa mtoto. Kama matokeo, mtu huyo aliinua patholojia zake kwa jamii ya mtu binafsi.
Kwa hivyo, jambo la msingi ni kwamba tulikuwa na mteja asiye na uwezo wa kujichambua, akizidisha kusudi na dhamira yake mwenyewe, lakini hakuweza kustahimili mkazo wa kisaikolojia wa muda mrefu, mwenye shauku ya kujionyesha na kuuona ulimwengu unaomzunguka kama mahali pazuri. migogoro ya mara kwa mara kati yake na mfumo ulioanzishwa. Haya yote yalipaswa kuzingatiwa wakati wa kuandaa mwingiliano na Strelkov.
Leonid Baranov, mkuu wa Kamati Maalum ya DPR
(Juni 2014)
 
Kuamua risasi
Mazingira ya wafanyikazi
Wakati wa kuunda idara, kama, kwa ujumla, kila mahali, suala muhimu ni kazi ya wafanyakazi. Lakini ni nani wa kuajiri kutoka? Kufikia wakati nilipofika DPR, ndoto zangu zote za utotoni juu ya kucheza skauti, juu ya ushiriki wa usalama wa serikali katika utekelezaji wa maadili na hali zao, filamu zote ambazo nilikuwa nimetazama kuhusu wapelelezi wa ajabu na "The Bourne Identity" tayari zilikuwa zimepatikana. gundua. Mahali fulani NKVD, Idara Maalum, ujasusi wa kijeshi, ujasusi maalum, ujasusi wa kijeshi, ujasusi usio wa kijeshi, na ujasusi mwingine uliundwa.
Wazimu huu wa ishara za kutisha, zinazohusiana na yaliyomo, ulitawazwa na Kamati Maalum iliyoongozwa na mwanaharakati wa ndani Leonid Baranov. Mara tu baada ya kuwasili kwangu, Borodai aliwaita Alexander Zakharchenko na Leonid Baranov. Zakharchenko, pamoja na Oplot, aliiweka chini Wizara ya Mambo ya Ndani na Bereza moja kwa moja, huku akimleta Oplot kwenye hifadhi yake binafsi. Kuanzia wakati huo hadi kuteuliwa kwake kama Waziri Mkuu, Alexander Zakharchenko alikuwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani wa DPR, na Oplot aliorodheshwa kama msingi wa askari wa ndani. Kwa pendekezo la Oleg Bereza, Baraza la Mawaziri la Mawaziri lilimtunuku Alexander Zakharchenko cheo cha "mkuu".
Nilichukua amri ya Kamati Maalum. Kitengo hiki kilikuwa cha matumizi kidogo, kwani wavulana walihusika sana katika kazi za polisi na kamanda. Huko Makeyevka, walianzisha aina ya wadi ya kutengwa; wakiukaji waliwekwa hapo, utaratibu ulidumishwa, na wakati mwingine "walifanya ndoto mbaya" za adui.
Kwa kweli, watu wazuri na wengi wasio na akili, ambao walijinyonga kwa ishara za kutisha, walikuwa wakifanya chochote, lakini si kazi ya jadi ya usalama wa serikali. Moto huo wa mapinduzi ulivutia nondo mbalimbali. Katika hali nzuri zaidi, waliwakamata wafanyabiashara wa madawa ya kulevya au wale walioona kuwa wauzaji wa madawa ya kulevya, katika hali mbaya zaidi ... Kulikuwa na mbaya zaidi. Niliwaondoa wote kutoka kwa wafanyikazi na kuamuru kuthibitishwa tena.
Pia kulikuwa na watu kama Baba aliyefuata (kulikuwa na Baba zaidi huko Donetsk kuliko katika idara ya dharura ya hospitali ya uzazi ya Krasnodar). Nilipokuwa nikichambua vifusi vya ujasusi na ujasusi wa eneo hilo, nilikutana na kikundi cha wanamgambo wapatao mia moja, ambao walikuwa wamejipanga katika eneo karibu na uwanja wa ndege. Ilijumuisha hasa wajitolea wa Kirusi. Kamanda wao, akijitambulisha kama Batya, alitangaza kwa ukali kwamba walikuwa vikosi maalum vya usalama wa serikali. Kisha, bila sherehe nyingi, nilidai maelezo ya jumla ya wafanyakazi, pamoja na ripoti juu ya ushiriki katika matukio na uhasama, tathmini ya hali ya uendeshaji na mapendekezo ya matumizi ya kupambana. Kwa sababu hiyo, Baba mwenye aibu alikiri kwamba hawakupigana popote, lakini walishikamana kwa sababu walikuwa wamevutiwa kwa njia isiyoeleweka na neno la kichawi "usalama wa serikali" tangu utoto. Watu kwa maslahi ya MGB walikuwa hawana maana kabisa. Na hii haikuwa chaguo mbaya zaidi iliyokutana.
Msingi wa awali wa DPR MGB ulikuwa na wafanyikazi wa Kamati Maalum na maveterani wa SBU, SVRU39, ambao walijiuzulu muda mrefu kabla ya hafla kuanza. Hakukuwa na wengine tu. Ilikuwa baadaye, kutambua kwamba hali na DPR ingedumu kwa muda mrefu, kwamba wafanyakazi wa huduma maalum za Kiukreni walifikia. Ilibidi watafute wafanyikazi kila mahali, wakati mwingine wakibaini eneo moja au mbili tofauti, wakifanya maelewano makubwa na kukumbuka hitaji la uingizwaji wa haraka katika muda wowote mfupi. Nililazimika kuweka baadhi, dhahiri hazifai, kwa muda mfupi ili kuwe na mtu wa kutekeleza majukumu ya msingi. Kazi ilibidi ianzishwe kwa magurudumu na uteuzi wa mara kwa mara na usafishaji ulipaswa kufanywa njiani.
Tathmini ya hali hiyo iliamuru vipaumbele vya wazi vya ujenzi na shughuli za sasa za idara. Ilihitajika kuajiri idadi ya chini na ubora wa wafanyikazi unaohitajika. Wakati huo huo, futa kwa uangalifu na uwatawanye wale ambao hawafai kabisa kwa idara zingine. Baada ya hayo, kuendeleza msingi nyenzo muhimu, kupata muundo na kuandaa kazi kwenye magurudumu katika maeneo ya kipaumbele, ambayo yalikuwa: kijeshi na wilaya counterintelligence; kushiriki katika mapambano dhidi ya uporaji na vikundi haramu; kukabiliana na hujuma, upelelezi na shughuli za kigaidi; huduma ya akili; ulinzi wa siri. Nilianza kutoa maelekezo mengine huku ujenzi wa idara ukiendelea.
Kwa mtazamo wa kiteknolojia, ilikuwa dhahiri kwangu jinsi masuala haya yalivyotatuliwa. Maisha halisi ya kijamii ya serikali yamegawanywa katika vitalu vinavyojumuisha "mistari" na "vitu". Mistari hiyo ni nyanja - itikadi, uchumi, utamaduni, dini, uhalifu, ufisadi, nk. Vitu ni taasisi maalum. Biashara, idara za serikali, miili ya serikali, mashirika ya kisiasa na ya umma, miili ya kijeshi na mafunzo, nk Chini ya muundo wa jamii, muundo wa usalama wa serikali huundwa, ambao wafanyakazi wao hupewa mistari na vitu. Hii ni juu ya kazi ya usalama na uendeshaji kulinda siri za serikali, mfumo wa kijasusi, ujasusi na mapambano dhidi ya ugaidi. Ifuatayo ni kuanzishwa kwa fomu, mbinu, viwango, zana, nyenzo na mazoea.
Kila mwelekeo ulihitaji suluhu zenye uchungu na zisizo za kawaida. Kwa mfano, katika msimu wa vuli wa 2014, mstaafu, mwanajeshi mkongwe wa kukabiliana na ujasusi aliye na cheo cha afisa mkuu, aliajiriwa kama mmoja wa manaibu wangu. Nilikuwa na uzoefu wa kitaalamu wa muda mrefu na mkali nyuma yangu. Kwa kawaida, kwa kuzingatia uzoefu na hali hiyo, nilitambua kipaumbele kikuu cha shughuli zake rasmi kama uundaji wa muundo kamili wa kijeshi wa kukabiliana na kijeshi. Katika hali ya vita, mfumo wa vyombo vya usalama katika askari ni moja ya vyombo kuu vya kulinda serikali. Umuhimu wake hauwezi kupitiwa - hii ni pamoja na kazi ya kuchuja kuhusiana na wafungwa wa pande zote mbili, na ulinzi wa siri za kijeshi, utaftaji wa mawakala wa adui katika mazingira ya jeshi na kukabiliana na shughuli za adui, na mapambano dhidi ya uporaji, vikundi haramu vya silaha, anuwai. unyanyasaji, ukiukwaji na uhalifu katika jeshi.
Walakini, tofauti na maeneo mengine ya shughuli, wakati huo sikuwa na mfanyikazi mmoja, sio wa zamani au wa sasa, wa ujasusi wa kijeshi wa eneo hilo, wala mkongwe, wala kijana wa opera asiye na uzoefu. Kila mtu alikimbia na hawakuwa na haraka ya kurudi.
Kwanza, nilijaribu kuchagua kutoka miongoni mwa wanamgambo wafuasi kadhaa hai na wajasiri walio na uzoefu katika mashirika ya kutekeleza sheria ambao wanafurahia mamlaka katika wanamgambo. Walakini, bila ufahamu maalum wa kinadharia, uelewa wa misingi ya msingi ya kazi, na ukosefu wa mazoezi, watu hawa, kwa kutumia vibaya nguvu kubwa ambayo huduma ilitoa, kwa msingi wa uvumi, kejeli, vitu vya kibinafsi na visivyopenda, waligeuza kazi hiyo kuwa kamili. unajisi.
Naibu wangu mpya alikuwa na dhana yake ya awali ya shughuli rasmi, ufanisi ambao alikuwa na uhakika. Alipendekeza kwamba kila mmoja wa makamanda wa vitengo vikubwa zaidi atengewe askari wawili, ambao hakuwa na shaka nao, na kuwatuma kuhudumu katika MGB. Wanajeshi hawa walipewa vitengo vyao vya zamani na, chini ya uongozi wa kamanda mwenye uzoefu, walipanga usaidizi wa kijasusi kwa vitengo vyao vya zamani. Hii, kwa maoni yake, iliondoa wasiwasi na kutoaminiana kwa kamanda huyo na ilifanya iwezekane katika hatua ya kwanza kuzindua huduma ambayo inaweza kubadilishwa katika siku zijazo.
Wazo la kuvutia na lililoonekana kuahidi liligeuka kuwa upuuzi kamili. Makamanda labda hawakutaka kujitenga wao wenyewe, wakiepuka hii kwa visingizio vya kila aina, au waliwachagua wale wanaoaminika zaidi, kama Alexander Khodakovsky alivyofanya, na walipata hadhi ya ziada chini ya mwamvuli wa MGB, lakini kwa kweli. walitii kamanda mmoja tu na kutekeleza maagizo yake pekee, wakificha michakato halisi ya MGB. Au, ili kuiondoa na kuiharibu, walichagua wahusika wasiofaa kabisa. Kufikia wakati huo, vitengo vyote vikuu vilikuwa vimejipatia muundo wao wa utendaji, unaoitwa idara maalum, ujasusi, n.k., na hawakuona sababu ya kufichua siri zao kwa idara niliyoiongoza.
Kwa sababu hiyo, miezi miwili baadaye, naibu huyo, akishusha kichwa chake chenye mvi, aliniambia kwa unyoofu kwamba alikuwa ameshindwa katika kazi yake ya kukabiliana na kijasusi ya kijeshi. Sikuweza kupata watu wenye akili, nyongeza kadhaa ambazo mimi mwenyewe niliziteua kwa mwelekeo huu hazikuwa na uwezo wa shughuli za kitaalam, na wazo lake likageuka kuwa hadithi ya uwongo.
Kisha nilichukua shida hii. Alimshawishi mmoja wa maofisa wa zamani wa ujasusi wa kijeshi wa zamani wa SBU, ambaye kabla ya vita alihakikisha usalama wa moja ya biashara kubwa za mitaa na wakati wa Maidan akaenda Crimea, kujiunga na huduma na kuchukua nafasi ya naibu mkuu wa jeshi. kitengo cha kijeshi cha kukabiliana na kijasusi cha MGB wakati nafasi ya mkuu ilikuwa wazi. Kisha, pamoja naye, tulichagua watu wenye uzoefu mkubwa katika polisi wa shirika na akili-uendeshaji au huduma ya kijeshi na katika wiki tatu ilizindua eneo hili muhimu, na kuongeza msingi wake wa nyenzo na udhibiti. Kwa kawaida, baadhi ya wale walioajiriwa karibu mara moja walianza kutatuliwa, lakini msingi uligeuka kuwa mzuri kabisa na, kutokana na nishati na mpango wa bosi mpya, ambaye alijua maelezo ya ndani vizuri, alipangwa haraka katika mfumo mmoja. . Hivyo, tatizo hili lilitatuliwa.
Hapa ndio muhimu hapa. Unaweza kuzungumza kama unavyopenda kuhusu jinsi inavyopaswa kuwa katika nadharia. Mazoezi daima ni tofauti. Na ni bora kuanza mchakato usio kamili, ukirekebisha unapoendelea, kuliko kuteleza bila maana, kuzungumza juu ya jinsi inavyopaswa kuwa, bila kufanya chochote. Haijalishi ni kiasi gani utazidisha kwa sifuri, hatimaye utapata.
Kwa sababu jambo ngumu zaidi daima ni mwanzo, wakati hakuna kitu na unahitaji kutekeleza utaratibu mgumu wa alchemical - kufanya kitu bila chochote. Swali la kuboresha "kitu" hiki tayari ni swali la teknolojia. Kama ilivyotokea, wale ambao wanaweza kuunda kutoka kwa chochote, ingawa bila ukamilifu, kwa nasibu, na makosa, lakini kuunda! - wachache, wale ambao wanaweza kurekebisha, kusahihisha, kukosoa na kutumia kile kilichoundwa - giza.
Majaribio ya awali ya kuajiri maofisa wa SBU wa wakati huo wenye tabia ya kupinga Kiev (na kulikuwa na baadhi) kufanya kazi katika DPR MGB haikufaulu kabisa. Na hii licha ya ukweli kwamba mwanzoni mwa matukio ya mapinduzi, baadhi yao walichangia kikamilifu kwa hili. Nilifanikiwa kupata huko Crimea mmoja wa naibu wakuu wa idara ya Donetsk ya SBU, ambaye hapo awali alikuwa na tabia ya kuunga mkono Kirusi. Nilimwalika aje Donetsk kwa mazungumzo. Alikubali, lakini majaribio yote ya kumshawishi kushiriki katika uundaji wa DPR MGB hayakufaulu. Mtu huyo aliondoka kwenda Crimea. Mawasiliano yalidumishwa tu na kikundi kidogo cha wasaidizi wake ambao waliamua kusaidia, lakini "bila kuwa na wafanyikazi." Ni kufikia mwisho wa Septemba tu ndipo wanatambua ukweli mpya na kuhalalishwa katika huduma ya kawaida.
Cheti cha Waziri wa Usalama wa Nchi wa DPR
Niliishia katika hali ya kuchekesha. Nilikuwa na amri mikononi mwangu juu ya uundaji wa MGB na idadi kubwa ya washiriki ambao walitaka kuhudumu, lakini hawakukidhi vigezo vya idara yangu. Hapo awali, karibu hakuna watu walio na mafunzo sahihi. Lakini katika uwanja wetu wa shughuli, hamu na utayari pekee haitoshi. Huduma ya kijasusi inapendekeza algorithm fulani ya vitendo, ujuzi, maarifa, zana na mafunzo.
Matbaza
Hapo awali, sikuwa na miundombinu yoyote na pesa zinazohitajika. Usafiri rasmi wa SBU ulichukuliwa au kuporwa. Silaha hizo zilisambazwa kati ya vitengo vya wanamgambo. Majengo hayo yanachukuliwa na Strelkov na Vostok, ambao hawataki kuwaacha. Rekodi za uendeshaji na faili za kibinafsi za wafanyikazi zilichukuliwa au kufichwa. Pia hakukuwa na vifaa maalum. Hakukuwa na hata mfumo wa udhibiti.
Kila kitu kilichohitajika kilipaswa kuundwa upya. Usiku niliandika maagizo, viwango vya chini vya kwanza, na wakati wa mchana nilifanya kazi na watu. Katika siku zijazo, nitahusisha maveterani kadhaa wa ndani katika uandishi wa hati za utangulizi. Nilikuwa na mimi "flash drive" na nyenzo ambazo zilibaki kutoka kwa matukio ya Crimea kabla ya kujiunga na Urusi. Hapa ndipo walipokuja kwa manufaa. Kama msingi wa wafanyikazi wa DPR MGB, hapo awali nilichukua jedwali la wafanyikazi ambalo tulitengeneza kwa Huduma ya Usalama ya Crimea. Kejeli ya kwanza ya kitambulisho ilikuwa kutoka sehemu moja.
- Oleg Nikolaevich! Vyeti vinapaswa kuwa tayari kesho! Na hakuna kadi za plastiki za laminated. Vyeti lazima iwe kitabu!
- Andrey Yurievich, haitafanya kazi kesho! Nyumba ya uchapishaji ambapo tulipanga kuwachapisha ... Kwa ujumla, iko karibu na kituo cha reli ... Jana, wakati kulikuwa na jaribio la kuvunja mizinga ya Ukropov, shell ilipiga nyumba ya uchapishaji, mmiliki aliondoka jiji leo. ..
- Sawa, tafuta nyumba mpya ya uchapishaji.
Ninamteua msimamizi wa eneo la pedantic Oleg Kazak kama mkuu wa idara ya HR. Hakuna mwingine kabisa. Katika siku zijazo, nitamfanya kuwa naibu wangu wa wafanyikazi. Atauawa katika ua wa nyumba yake baada ya mimi kujiuzulu.
Wakati huo huo, ninajaribu kuunda MGB bila chochote. Tunasakinisha na kukamata magari rasmi ya zamani ya SBU kuzunguka jiji. Tunatambua maeneo ya kuhifadhi nyaraka na vifaa maalum ambavyo wafanyakazi hawakuwa na muda wa kusafirisha kwa Mariupol. Tunatafuta, kukamata na kuweka silaha kwenye mizania. MGB inaundwa hatua kwa hatua. Kufikia mwisho wa Septemba, nitaweza kufanya uthibitisho wa kwanza katika majengo ambayo kuanzia sasa yatakuwa huduma ya kijasusi ya Donetsk.
Kurekebisha
Kwa wakati, wafanyikazi wa sasa wa SBU na huduma zingine maalum za Kiukreni walianza kuwasiliana. Ilikuwa ni mchakato nyeti sana na scrupulous.
Kwa upande mmoja, tulikuwa tukiogopa "mipangilio" na uchochezi.
Kwa upande mwingine, huduma maalum ya Kiukreni ilichanganyikiwa na kukashifiwa ndani hivi kwamba iliwezekana kuelewa watoro wanaoweza kutoroka. Wengi wao walikuwa wakazi wa Donetsk na walionekana na wageni kutoka Kyiv na mikoa ya magharibi kama wasaliti. Mtazamo kwao ulikuwa wa mashaka na udhalilishaji. Kwa sababu hiyo, wengine walithibitisha uaminifu wao kwa bidii yenye kuhuzunisha, lakini wengi walikuwa na hamu ya kurudi Donetsk yao ya asili.
Kisha seti ya hatua ilitengenezwa, baada ya hapo mfanyakazi hakuwa na njia ya kurudi.
Kila mpito kwa upande wetu ulikuwa na athari mara tatu. Kwanza, tulipata wafanyikazi wa kitaalam. Pili, kasoro hiyo ilileta safu nzima ya habari rasmi. Na tatu, kila wakati kuhusiana na mabadiliko hayo, SBU ilifanya ukaguzi wa ndani, wakati mwingine kesi za jinai zilianzishwa, mameneja na timu ziliondolewa kwenye majukumu yao, ambayo yalilemaza kazi ya sekta nzima ya huduma maalum za Kiukreni. Mbinu hii ilitoa matokeo chanya dhahiri. Wakati huo huo, msimamizi na kipindi cha majaribio kilianzishwa kwa wafanyikazi waliohamishwa. Ukaguzi wa mara kwa mara ulifanyika. Watu walithibitisha uaminifu wao kwa matendo.
...Wanasema kuna fumbo la kale la Wachina... Muda mrefu uliopita, mfalme alikuwa akiwafikiria wagombea wa nafasi muhimu serikalini. Mwishowe, washindani wawili walibaki.
Baraza la wahenga wake lilijadili kila mmoja, wakipima sifa zao za kibinafsi. Na kisha mmoja akasimama na kusema:
- Hii haiwezi kuagizwa!
- Kwa nini?!
- Yeye ni mwizi! Miaka mitano iliyopita aliiba na kukamatwa! Baada ya hapo aliondolewa kwa fedheha katika nyadhifa zote!
- Ndiyo! - wenye hekima walipiga kelele kwa pamoja. - Hii ni kweli! Huwezi kuteua mwizi!
Mfalme alifikiria kwa muda na kutamka uamuzi wake:
- Mteue huyu! - alisema, akionyesha mtu ambaye alikuwa akiiba hapo awali.
- Ah mkubwa! - washauri waliomba. - Utuangazie kwa nuru ya hekima yako! Wasio na maana tuambieni kwanini mmeteua mhalifu?!
"Sawa," mfalme alikubali. Ukweli ni kwamba mwizi huyu, baada ya kufichuliwa, alipinduliwa kweli. Na kila mtu alimtazama katika miaka hii, akikumbuka sifa yake mbaya. Kumtunza ilikuwa maalum. Licha ya hayo, alikua tena katika kazi yake hatua kwa hatua na aliweza hata kutuma maombi ya uteuzi wake wa sasa. Ikiwa angejaribu kuiba tena, angekamatwa. Lakini hakujaribu. Hii ina maana kwamba aliweza kupata hitimisho zote kutoka kwa kosa lake. Hiyo ni, tunajua mipaka ya kuanguka kwake, tunajua kwamba anaweza kupata hitimisho kutoka kwa hili na si kurudia makosa. Tuliona ukakamavu wake na sifa bora alizoonyesha kuinuka tena. Na tunajua mambo mazuri tu kuhusu mgombea mwingine na hakuna mbaya, licha ya ukweli kwamba yeye, kama mtu mwingine yeyote, ana mambo mabaya. Hii ina maana hatujui lolote kumhusu. Kwa hivyo bila shaka namteua wa kwanza!
Ujazaji wa Abwehr
Katika moja ya mazungumzo ya faragha, Strelkov aliniambia kwamba alihitaji "kufanya uamuzi juu ya Abwehr." Sergei Zdrilyuk40, ambaye alikuja Slavyansk na Strelkov kutoka Crimea, wakati huo alikuwa mtu wa vyombo vya habari na alizingatiwa mkono wa kulia wa Strelkov. Katika hatua ya kwanza ndivyo ilivyokuwa, lakini Khmury alianza kumsukuma kando. Hii iliwezeshwa na ukweli kwamba Abwehr, baada ya habari kutoka kwa Vinnitsa juu ya kuteswa kwa jamaa zake na "warengo wa kulia", alianza kunywa sana na kufanya makosa kwa kuacha mzunguko wa karibu wa mduara wa wafanyikazi ambao walimtunza Strelkov kila wakati. .
...Wakati wa mazungumzo, Strelkov na Antyufeyev waliondoka kwa muda mfupi. Aliporudi, Antyufeyev alisema kwamba Strelkov aliuliza Abwehr "kusafisha." Hii inaweza kuwa hujuma ya Kiukreni au tukio wakati wa kukamatwa. Kulikuwa na sababu za kuwekwa kizuizini, kwa kuwa, kulingana na nyenzo zilizopo, wapiganaji kadhaa wa Abwehr walihusika katika "kubana." Aliogopa kufanya hivi kwa kutumia nguvu za vitengo vyake, kwani aliogopa uvujaji wa habari.
Baadaye kidogo Strelkov pia alirudi. Nilitoa maoni kwamba "kusafisha" kwa Abwehr hakukufaa. Kwanza, hii itasababisha sauti mbaya katika wanamgambo. Pili, Abwehr ina aina fulani ya muundo wa wafanyikazi. Abwehr alizingatiwa mkuu wa ujasusi wa kijeshi wa Strelkov. Kwa kweli, niliamini kwamba maamuzi kama hayo hayakubaliki na hayakuwa ya kiadili.
Katika suala hili, nilijitolea kuhamisha Abwehr na shamba lake kwangu. Strelkov alikubali, lakini chini ya dhamana ya kwamba Abwehr hawatajihusisha na ujasusi wowote wa kijeshi na hawatasimamia au kuingiliana na wanajeshi. Swali liliibuka: nini cha kufanya nayo? Ujasusi wowote katika hali ya vita ni kijeshi kidogo. Maeneo ya kupambana na uhalifu pia yataingiliana na wanamgambo. Kwa upande mwingine, kutokana na hali ya kiinitete ya DPR MGB, inaweza kuwekwa popote. Na kisha, ili kumbadilisha katika mwelekeo tofauti wa diametrically, alipewa sekta ya uchumi. Ilikuwa yeye, bila kujali jinsi ya kuchekesha inaweza kuonekana chini ya hali ya kawaida, ambaye wakati huo alikuwa sekondari zaidi.
Hivyo, nilipata pia kikosi cha Abwehr. Alikuwa tofauti sana. Wafanyakazi wa SBU, polisi wa Kiukreni, wajitolea kadhaa wa Kirusi, wanamgambo wa ndani. Ilikuwa wazi kwamba walihitaji kusagwa na, mwishowe, watu wachache wangeachwa nyuma, lakini hii inapaswa kufanywa kwa hatua. Kwa kawaida, baadhi yao walijaribu kutekeleza tabia za zamani katika hali mpya. Niliamuru kukamatwa kwa wapokea rushwa kadhaa moja kwa moja kwenye mikutano ya ofisi, ili wengine waweze kuibua taswira ya matatizo yanayoweza kutokea.
Kwa kuongezea, niliwaalika washiriki wa ndani, waliojumuisha maveterani waliostaafu hapo awali wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ukraine. Mwanzoni mwa matukio ya mapinduzi, waliungana katika Umoja wa Donbass Veterans "Berkut". Baadhi ya maafisa wakuu wa zamani wa Idara ya Kudhibiti Uhalifu uliopangwa waliunda huduma yao ya kijasusi huko kwa msingi wa hiari. Nilijaribu pia kutumia watu kadhaa kutoka huko kwenye MGB.
Pia nilizungumza kwenye kituo cha runinga cha ndani na kuwataka wafanyikazi wa huduma maalum za Kiukreni waje kujiandikisha na MGB. Hakuna aliyejibu. Mnamo Julai 24, katika jengo la kusanyiko la Kurugenzi ya Mambo ya Ndani ya Nchi, nilisoma Agizo Na. aliwaambia na wagombea kadhaa waliokuwepo:
- Hizi ni nyakati ngumu. Kila mtu anayeweza kusaidia watu wake. Lakini itakapopita, wengi wa waliopo hapa hawatahudumu katika usalama wa serikali.
Na hivyo ikawa. Huu ndio muundo wa michakato kama hii.
Matatizo mwanzoni
Katika kipindi ambacho mimi huko Urusi, kupitia miunganisho yangu, nilijaribu kutatua angalau shida kadhaa za idara inayoundwa, wizara yangu mnamo Agosti 2014, na nishati yake ya tabia, ilisimamiwa na Vladimir Yuryevich Antyufeev (ambaye, kulingana na azimio la Baraza la Mawaziri la Mawaziri, lilikuwa na haki ya kudhibiti MGB, lakini sio kuisimamia, kwa kuwa idara hiyo ilikuwa chini ya Waziri Mkuu), ambaye wakati huo alikuwa na wadhifa wa naibu waziri mkuu wa kwanza wa DPR kwa utekelezaji wa sheria.
Alifanya maamuzi kadhaa ya lazima, kwanza kabisa, akikubaliana na pendekezo la Abwehr la kurudisha familia za wafanyikazi wakimbizi kutoka Slavyansk na makazi mengine yaliyotelekezwa katika Hoteli ya Liverpool.
Walakini, katika kipindi hicho hicho, nafasi kadhaa za shida ziliibuka chini ya usimamizi wa Wizara ya Usalama ya Jimbo la DPR. Hasa:
1. Mgogoro na Alexander Khodakovsky (ambaye tayari ametajwa).
2. Mgogoro na Leonid Baranov, ambaye nilimwacha madarakani, kwa kuwa alishika wadhifa wa mkuu wa Kamati Maalum kabla ya kuundwa kwa MGB.
3. Mgogoro na Andrei Purgin41.
4. Migogoro ya ndani katika vikosi maalum vya kijeshi vilivyoundwa hivi karibuni vya MGB.
5. Taarifa kwenye vyombo vya habari za wapiganaji mahususi wa iliyokuwa Kamati Maalum kuhusu "mapinduzi katika DPR."
6. Msururu wa kuzuiliwa kwa utata kwa makamanda wa wanamgambo.
Kwa kuwa karibu mara tu baada ya kurudi kwangu, Vladimir Antyufeyev aliondoka kwenye jamhuri bila kubadilika, nilianza kusuluhisha maswala haya mwenyewe.
Hadithi na Alexander Khodakovsky ilitatuliwa kwa shukrani kwa utoshelevu wa mwisho na algorithm inayoeleweka ya hatua muhimu.
Na Baranov kila kitu kilikuwa ngumu zaidi.
Leonid Baranov alikuwa kiongozi mchanga, mwenye matamanio ya DPR. Baada ya kushiriki katika michakato ya mapinduzi kutoka siku za kwanza za hafla hiyo, alikuwa mmoja wa waandaaji wa kura ya maoni na alishiriki katika kuandika maandishi ya Katiba ya kwanza ya Donetsk.
Mnamo Aprili 2014, aliteuliwa kuwa mwenyekiti mwenza wa Serikali ya Watu wa DPR. Baadaye alitekwa na huduma maalum za Kiukreni na kupelekwa Kyiv. Baadaye kubadilishana. Kurudi Donetsk, alijiweka chini ya Alexander Boroday na, kwa kadri alivyoweza, alijaribu kuunda aina ya mseto wa utekelezaji wa sheria na miundo maalum. Iligeuka jinsi ilivyotokea. Lakini kujitolea kwake kwa maadili hakukuwa na shaka. Pia hapo awali aliongoza Kamati ya DPR kuhusu Wafungwa wa Vita na Wakimbizi.
Baranov ndiye mtu wa kwanza niliyemtunukia cheo cha kijeshi. Leonid akawa nahodha. Ukweli ni kwamba kabla ya hii hapakuwa na majina kama hayo katika DPR. Nilielewa kuwa haiwezekani kujenga muundo wa kijeshi na muundo wa huduma maalum bila udhibiti muhimu na uundaji wa mfumo wa ngazi nyingi wa utii. Kwa hiyo, niliandika "Kanuni za Muda juu ya Huduma ya Kijeshi katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk," ambayo niliwasilisha kwa Baraza la Mawaziri la Mawaziri ili kuzingatiwa, ambapo iliidhinishwa.
Wakati wa maendeleo yake, Strelkov alinikaribia na ombi la kuanzisha nafasi za luteni na luteni wa pili. Kama alivyosema, ilikuwa ni “mapenzi yake madogo”. Lakini Antyufeyev alipinga vikali uvumbuzi kama huo, na jeshi la Donetsk liliachwa bila ustadi wa Walinzi Weupe. Kulingana na kifungu hiki, nilianzisha katika huduma yangu "Kanuni za Muda za Huduma ya Kijeshi katika Vyombo vya Usalama vya Jimbo la DPR", nikiongozwa na ambayo niliidhinisha na kutunuku safu za kwanza za jeshi.
Baada ya kuondoka kwa biashara, nilimteua Baranov naibu mkuu wa idara moja ya uendeshaji ya MGB. Mwanadada huyo alianza kujiita kaimu naibu waziri, wakati mwingine hata waziri. Hili lilifurahisha kiburi chake, na sikumrudisha nyuma sana. Wakati huo mambo kama hayo hayakuwa muhimu. Nilikuwa na mipango yangu kwa ajili yake. Ili kuimarisha uthabiti wa bunge linaloungua kila mara na kisha kufanya kazi vibaya sana, nilipanga kumpandisha cheo Baranov, ambaye pia alikuwa naibu wa Baraza Kuu la DPR, hadi nafasi ya Mwenyekiti wa Baraza Kuu au naibu wake wa kwanza, ambapo alikuwa na mamlaka nzuri.
Walakini, Leonid hakuelewana sana na Vladimir Antyufeyev. Vladimir Yuryevich kwa ujumla hakuweza kuishi vizuri na watu wa Donetsk. Akiwa na tabia dhabiti na ya kutamani, Antyufeyev alidai kuwasilisha bila masharti na kutambuliwa kwa utukufu wake, bila kujali mchango wake wa kweli katika michakato inayoendelea ya mapinduzi. Haikufanya kazi na timu ya Donetsk.
Kama matokeo, Antyufeyev alitumia fursa hiyo ya mapigano. Leonid Baranov, baada ya kuamua kujaribu kupata angalau aina fulani ya ushindi wa kijeshi dhidi ya hali ya nyuma ya mafungo ya hivi karibuni, alijaribu kushambulia msimamo wa Kikosi cha Wanajeshi wa Kiukreni na kitengo chake. Operesheni hiyo haikupangwa vizuri. Hakukuwa na majeruhi, lakini kulikuwa na wengi waliojeruhiwa, na baadhi ya silaha na magari pia yalipotea wakati wa mafungo.
Katika suala hili, Antyufeyev aliamuru kuanzisha kesi ya jinai dhidi ya Baranov, kumshikilia na kumwachilia kutoka ofisini. Baranov alikimbilia Urusi.
Kulikuwa na kesi nyingine mbaya, ambayo pia baadaye iliangaza kwenye vyombo vya habari. Kuingia katika ofisi ya Baranov, Vladimir Antyufeev alikimbilia katibu wake. Msichana hakutoa muhimu, kama ilionekana kwa Naibu wa Kwanza wa Waziri Mkuu, curtsies kwa mtu ambaye, kwa maoni yake, alikuwa akimfuata bosi wake bila sababu. Vladimir Yurevich aliamuru kukamatwa kwake. Hakukuwa na sababu za kukamatwa, ambazo, hata hivyo, hazikuzuia kutekelezwa. Kwa asili, alitenda kama mateka.
Baada ya kurudi na kujua kuhusu matukio ya hivi punde, niliamuru msichana huyo aachiliwe mara moja. Baada ya kuachiliwa, alimkaribisha mahali pake na kuomba msamaha kwa kile kilichotokea. Kisha akauliza jinsi alivyowekwa. Msichana mwenye kilio, mchanga, mwembamba, mwenye nywele nyekundu, ambaye alikuwa ameunga mkono DPR kwa dhati, alisema kwamba kwa siku kadhaa mfululizo, katika nafasi ya nusu-bent, alikuwa amefungwa kwenye radiator chini ya kuzama kwa bafuni. Nilijisikia vibaya sana na aibu mbele yake.
Wakati huo huo, nilighairi agizo la kutangaza kila wakati kwenye habari ya runinga ya ndani kuhusu utaftaji wa Baranov. Hakukuwa na sababu za kweli za vitendo kama hivyo.
Kwa kuzingatia kwamba Baranov alikuwa kamanda wa vitengo kadhaa vya mapigano, mzozo naye ulisababisha mgawanyiko wa ndani. Wengine waliapa utii kwa Antyufeyev, wengine walibaki waaminifu kwa Baranov.
Matukio kuhusu Baranov yalidhoofisha uhusiano kati ya Vladimir Antyufeev na Andrei Purgin. Ukweli ni kwamba uti wa mgongo wa wasaidizi wa Baranov uliundwa na wanaharakati wa shirika la Jamhuri ya Donetsk, baba mwanzilishi ambaye alikuwa Purgin. Mmoja wa wafuasi wake maarufu alikuwa Alexander Matyushin, ishara ya simu "Varyag", ambaye alitoa taarifa kadhaa kali kwenye vyombo vya habari kuhusu Antyufeev. Licha ya ukweli kwamba Antyufeyev na Purgin walikuwa na nyadhifa sawa kama manaibu wa kwanza wa Mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri la DPR, Vladimir Yuryevich aliamua kwamba alikuwa kipaumbele muhimu zaidi.
Kwa kuzingatia jukumu la Andrei Evgenievich Purgin katika hafla za Donbass, maoni kama haya yalionekana kuwa ya shaka. Kufikia wakati huo, Purgin alikuwa tayari akitetea maoni ya Ulimwengu wa Urusi katika mkoa huo kwa miaka mingi, aliteswa mara kwa mara na kukamatwa na huduma maalum za Kiukreni, na alithibitisha mamlaka yake kupitia vitendo. Lakini, kuwa na mwonekano na tabia za mlevi wa nusu-mlevi, ambayo haikulingana na akili yake kali ya kudadisi ya mzalendo wa kitaifa anayeunga mkono Urusi, Purgin, kwa asili, hakupatana katika tabia na Antyufeev, ambaye pia alijiweka kama. mtetezi wa muda mrefu wa maslahi ya Urusi juu ya mbinu za mbali (ingawa nje ya Donbass), lakini kwa picha ya mwewe wa kutekeleza sheria aliyejengwa kwa miaka mingi. Kwa Vladimir Yuryevich hii ilikuwa ushindani usio na shaka.
Matokeo yake, kila aina ya taarifa kuhusu mapinduzi katika Donetsk yalitolewa na vyombo vya habari wakati huo, madai ya hysterical juu ya jambo hili, na kadhalika, kuvuruga hali tayari ya joto.
Hali katika nyanja ya vyombo vya habari ilikuwa inapamba moto dhidi ya hali ya nyuma ya kashfa iliyochochewa na SBU. Huduma maalum za Kiukreni zilinasa na kuchapisha kwenye vyombo vya habari na YouTube mazungumzo ya simu kati ya Antyufeev na Zhirinovsky.
Asubuhi moja, baada ya usiku mwingine wenye msukosuko uliojaa risasi, milipuko na kungojea adui atoke, Vladimir Yuryevich aliamua kutoa mchango wake katika kufanya maamuzi muhimu, ambayo yeye muhimu aliniambia Oleg na mimi wakati wa kifungua kinywa. Kufikia wakati huu, tayari alikuwa amemwita Vladimir Volfovich, ambaye alimjua kutoka kipindi cha Transnistrian, na, akitangaza kwamba "uwepo wa DPR unaendelea, na hatutaweza kukabiliana na utetezi," alidai kiongozi huyo. ya LDPR kuchukua hatua za uingiliaji wa wazi wa Urusi katika mzozo42. Kwa kawaida, adui hakushindwa kutumia hii kama ushahidi wa kuingiliwa kwa madai ya Urusi, ingawa hoja hiyo haikuwa na maana kabisa, na simu yenyewe haikujumuisha matokeo yoyote.
Kufikia wakati huo, Vladimir Antyufeev pia alikuwa amepanga kukamatwa kwa naibu wa Strelkov Victoria Krivonosova (Wiki-Wiki), Abwehr na kamanda wa kikosi cha wanamgambo chini ya ishara ya wito "Kerch" (Vadim Pogodin), chini ya Khmury. Alijivunia sana jambo hili, akiamini kwamba alikuwa amefanya kazi kubwa.
Matukio yenyewe yalikuwa na maana fulani. Kwa Abwehr, kizuizini angalau kiliokoa maisha. Kuhusu Vika-Vika, maswali yalikuwa ya kweli, kulingana na Khmury, ingawa, wakati wa kutoa agizo la kuwekwa kizuizini, Naibu Waziri Mkuu hakuwahi kuona nyenzo yoyote. Lakini haraka na kusita kwa Vladimir Yuryevich kuzingatia nyanja zote za hali hiyo ilicheza utani wa kikatili. Ikiwa angengoja siku chache kabla ya kuachiliwa kwa Strelkov, ambaye tayari alikuwa ameondolewa ofisini kwa muda, hakungekuwa na ugomvi juu ya Krivonosova. Lakini aliamua kuingiza pini ya Strelkov na kuizuia bila kusita. Ambayo ilisababisha mmenyuko unaojulikana, hysteria nyingine kutoka kwa Igor Vsevolodovich na jaribio la kutatua mambo na Antyufeev.
Mzozo wa pande zote kati ya Antyufeev na Strelkov, mizizi yake ambayo pia ilikuwa katika matukio ya awali ya Uhalifu na sifa za kibinafsi, hapo awali ilikua mbele ya macho yangu. Mashujaa wote wawili walikuwa na matamanio makubwa, wenye kiburi na hawakuwa na shaka juu ya huduma zao za kipekee kwa Nchi ya Mama, ambayo, kwa upande wake, ilihitaji heshima ya wazi kutoka kwa wale walio karibu nao na majibu kutoka kwa Nchi ya Mama. Wakati, kulingana na Vladimir Antyufeev, heshima hii haikuonyeshwa kikamilifu na Strelkov (ingawa, lazima isemwe, Igor Vsevolodovich aliishi kawaida katika suala hili), Antyufeev aliacha tu kwenda kwa mabaraza ya kijeshi ya Strelkov na maneno "atatambaa kwangu. mwenyewe”. Kisha Strelkov alikasirika na uadui dhahiri kwa jenerali mzee. Kwa ujumla, nilipata scythe kwenye jiwe.
Katika Kerch, pia, kila kitu kilikuwa kisicho sawa. Operesheni iliyopangwa vibaya ilisababisha ukweli kwamba wakati wa kukamatwa, wakati Kerch hakutoa upinzani, mtu wa bahati nasibu aliuawa. Aligeuka kuwa rafiki na dereva wa Waziri mpya wa Ulinzi Vladimir Kononov ("Tsar").
Kwa kuongeza, ilikuwa ni lazima kuvuta kwa kasi valve ya kuacha kwenye michakato iliyozinduliwa tayari na Vladimir Yuryevich kwa "kujitosheleza" kwa mashirika ya kutekeleza sheria. Kwa pendekezo la adui, tayari walijaribu kututaja kama waporaji na wahalifu. Haikuwezekana kutoa msingi wowote, hata kidogo, wa ukweli kwa hili, hata kwa madhara ya mashirika yaliyoundwa.
Kwa ujumla, pamoja na hatua za kwanza katika kujenga idara, tulipaswa kuondoa mara moja makosa yaliyofanywa.
 
MGB itakuwa hapa
Msingi mpya
Swali lilizuka kuhusu eneo la Wizara ya Usalama ya Nchi ya DPR. Kwa kuanzia, katika Donetsk, na baadaye katika jamhuri. Idara ilikua polepole, ikawa na nguvu na haikuweza tena kuishi pamoja na polisi.
Sehemu ya jengo la utawala la Wizara ya Usalama wa Nchi ya DPR
Kisha mnamo Septemba 12, 2014, katika mkutano wa Baraza la Mawaziri lililofuata, nilitoa pendekezo la kuhamisha kwa MGB jengo la majengo kwenye Shevchenko Boulevard katika wilaya ya Kalininsky ya Donetsk, ambayo hapo awali ilikuwa ya Mahakama ya Rufaa ya Mkoa wa Donetsk, idara ya mkoa ya idara ya udhibiti na ukaguzi na moja ya ofisi za ushuru, ambazo zilikuwa karibu na kila mmoja. Kwa kuongeza, ilihalalisha mgawo kwa MGB wa idadi ya majengo muhimu kwa kazi kwa kuzingatia maalum ya kitaaluma.
Huu kwa ujumla ulikuwa uamuzi wa kwanza kufanywa na Baraza la Mawaziri la Mawaziri juu ya uhamisho kamili wa majengo kwa usawa wa idara ya serikali ya DPR, na sio juu ya uwekaji wa muda. Azimio hilo lilitiwa saini na Waziri Mkuu mpya Alexander Zakharchenko.
Mizaha ya mwendesha mashitaka
Baadaye kidogo, Ravil Khalikov, ambaye aliteuliwa badala ya Vladimir Antyufeyev kwenye wadhifa wa Naibu Waziri Mkuu wa Kwanza, ambaye anaendelea kudhibiti Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa DPR, atajaribu kuibana MGB nje ya jengo hilo jipya, akitaja hitaji hilo. kuihamishia kwa Mahakama ya Juu ya DPR.
Kisingizio hicho kilikuwa kichekesho, kwa sababu, kwanza, mahakama ilikuwa bado haijaanza kufanya kazi wakati huo. Pili, mahakama katika mkoa wa Donetsk zilikuwa na idadi kubwa ya majengo tofauti, sio chini makubwa na yaliyotengenezwa vizuri, na moja iliyochukuliwa na MGB haikuwa pekee. Ni kwamba Khalikov aliamua kujenga uhusiano kwa njia hii, akionyesha kuwa yeye ndiye mkubwa. Siku hiyo hiyo, mimi na Bereza tulitia saini azimio la kufafanua na Zakharchenko, kulingana na ambayo vyombo vya kutekeleza sheria na huduma ya ujasusi viko chini yake na kusimamiwa naye, na Ravil Khalikov alikua naibu waziri mkuu bila kaya. Baada ya hapo, kupitia rasilimali fulani, nilimlazimisha Khalikov kukataa madai yake.
Kwa kuzingatia kwamba wadhifa wa Naibu Waziri Mkuu wa Kwanza wa Utekelezaji wa Sheria na Usalama wa Jimbo uliundwa moja kwa moja kwa Vladimir Antyufeev, Khalikov alijikuta katika hali ya kipuuzi. Ikiwa kabla ya kuteuliwa kwake, kama Mwendesha Mashtaka wa Jamhuri, alikuwa na uwezo mkubwa, sasa alijipata mfalme asiye na ufalme.
Ravil Khalikov, mwendesha mashtaka wa DPR (2014)
Alipogundua kwamba mawingu yalikuwa yanamzunguka, alianza kutafuta fursa za kuandaa chachu kwa siku zijazo. Tukio la kukumbukwa sana lilikuwa kuwasili kwa manaibu wa Jimbo la Duma la Urusi kama ujumbe usio rasmi kwenye uchaguzi wa Mkuu na Baraza la Watu la DPR. Uchaguzi huo ulifanyika Novemba 2, 2014. Sehemu kubwa ya kazi ya shirika na uendeshaji iliangukia idara yangu. Usalama wa mwili chini ulitolewa na polisi. Bado ninajivunia jinsi uchaguzi ulivyoendeshwa. Licha ya majaribio yote ya adui, katika hali ya vita na makombora ya mara kwa mara, hatukuruhusu uchochezi mmoja!
Tume ya naibu ya Jimbo la Duma la Urusi iliongozwa na Leonid Slutsky43. Sikuwa na wakati wa kuwa na wageni kila wakati, kwa hivyo niliwapa maafisa wangu wa usalama. Yeye mwenyewe alikuwa akijishughulisha na shughuli zote muhimu karibu saa nzima.
- Waziri wa Rafiki, niruhusu niripoti juu ya wageni wetu wa Urusi?
- Ripoti.
- Mheshimiwa Waziri, sina nguvu ya kusikiliza tena! Khalikov anatufuata kila wakati! Ameunganishwa na Slutsky, akimchumbia!
- Ndio, sawa. Mwache atembee. Je, inaleta tofauti gani kwako? Yeye hakusumbui, sivyo?
- Haiingilii. Lakini nasikia anachomwambia mara kwa mara! Kwamba aliandaa uchaguzi na kuwahakikishia usalama! Kwamba kila kitu kinakaa juu yake! Na wakati huo huo anatupa matope kwa MGB na wewe binafsi! Lakini tunafanya kazi yote, na yeye hana uhusiano wowote nayo!
- Sikiliza. Hisia kidogo. Ikiwa anataka, basi aende. Na tamaa ndogo. Jambo muhimu zaidi ni kwamba sisi wenyewe na uongozi wetu tunajua nani anafanya nini na jinsi gani. Hakuna kitu kingine muhimu. Wazi?!
- Ndiyo bwana. Naweza kwenda?
- Nenda.
Hadithi ya Khalikov ilikuwa ya kushangaza na ilionyesha wazi michakato fulani katika jamhuri.
Hapo awali, Ravil alikuwa kamanda wa kawaida wa moja ya vikosi vya mapigano ya Borodai chini ya ishara ya simu "Baa" na uzoefu wa huduma katika Kikosi cha Ndege, Chechnya na Afghanistan nyuma yake, lakini pia na urefu fulani wa huduma katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa usafirishaji wa Urusi. .
Wakati wa kuteuliwa kwa serikali ya Alexander Borodai, ghafla hapakuwa na mwendesha mashtaka wa kawaida aliye tayari kuchukua wadhifa wa kiongozi. Kama Borodai mwenyewe alisema baadaye, yeye, kama Strelkov, hapo awali alishawishika kuwa DPR ilikuwa muundo wa mapambo muhimu ili kuhakikisha uundaji wa muundo wa kupeleka wanajeshi au kufanikiwa kwa matokeo mengine ya kimkakati ya serikali. Kwa hiyo, mbinu ya kuunda Serikali haikuwa na uzito wa kutosha.
Na kwa hivyo, kama kaka za Khalikov mikononi walikumbuka baadaye, wakicheka, Baa walikimbilia ofisini kwa Borodai kuripoti, na Mwendesha Mashtaka Mkuu akatoka nje kwa utulivu.
Kama matokeo, Ravil aliharibiwa na matamanio ambayo hayakuwa na uhusiano wowote na masilahi ya kawaida na kutokubaliana kwake.
Kuanzia mwisho wa Julai hadi mwisho wa Agosti, Ravil Khalikov hakuwepo DPR, baada ya kurudi baada ya kukera askari wetu. Kuanzia wakati huo na kuendelea, alijaribu kugeuza Ofisi ya Mwendesha Mashtaka kuwa mseto wa ajabu wa kijeshi. Baada ya kuunda chini yake Kurugenzi ya Operesheni Maalum yenye zaidi ya watu 500 pamoja na kikundi cha hujuma (kundi la hujuma la Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu!), alihamisha shughuli zote za mwendesha mashtaka kwa naibu wake Remizov. Yeye mwenyewe alianza kujenga uwezo wake wa kijeshi na fitina. Alizingatia sana wazo la kuunda kitengo cha tanki cha Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu na kuweka ndege nyepesi kwenye karatasi ya usawa.
Ilifanya hisia nzuri. Katika mikutano ya kwanza, alizungumza mengi juu ya adabu na uadilifu wake. Alisisitiza kuwa yeye hulala katika kambi moja na askari wake na kuhama bila ulinzi, ili iwapo kutatokea jaribio la kumuua, askari hao wasidhurike. Alizungumza mengi kuhusu utawala wa sheria. Kwa bahati mbaya, maneno na vitendo vilianza kutofautiana haraka.
Hapo awali, mambo hayakuwa sawa kwake na Wizara ya Mambo ya Ndani. Kundi la waendesha mashitaka lilifika katika idara moja ya polisi mkoani humo, na kunyang'anya silaha kitengo hicho na kuwaweka kizuizini wafanyakazi kadhaa. Hebu wazia mshangao wa yule mpelelezi aliyezuiliwa alipomtambua mpelelezi wa ofisi ya mwendesha-mashtaka kuwa mhalifu mwenye rekodi ya uhalifu, ambaye alikuwa amemfunga gerezani mara mbili! Kisha idadi ya kesi zilitambuliwa ambapo wanachama wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa DPR walikuwa wakilinda vituo vya kibiashara. Baadaye, ofisi ya mwendesha mashitaka ilijaribu kushawishi maslahi ya mmoja wa wafanyabiashara wakuu wa Donetsk, kuanzisha kesi za jinai kwa msingi wa vifaa kutoka 2007 na kukamata mali inayolingana kwa kiwango kikubwa.
Oleg Bereza aliuliza maswali haya kwa ukali, lakini mwanzoni nilimshawishi asizidishe uhusiano na Ravil na amruhusu aonyeshe uwezo wake. Kweli, lazima niseme, alionyesha.
Khalikov alikuwa na mzozo mkali na kamanda wa idara ya ujasusi ya DPR, Sergei Nikolaevich Dubinsky, ambaye wakati huo alijulikana chini ya ishara za simu "Petrovsky" na "Khmury". Mzozo ulikuwa na idadi ya vipengele maridadi sana. Katika mzozo huu, Khalikov aliomba kuungwa mkono na wakuu wote wa idara kuu ili kumkamata Khmury. Kwa kuwa wakati huo Khmury alizingatiwa kamanda mwenye ushawishi, kila mtu alitazama maendeleo kwa udadisi. Lakini, baada ya kusema "a," Ravil hakusema "b," ambayo ilidhoofisha sana mamlaka yake.
Badala yake, alianza kujenga kazi yake, akifanya mfululizo wa harakati za nyuma ya pazia kwa lengo la kuchukua nafasi ya naibu waziri mkuu wa kwanza kutoka kwa Alexander Zakharchenko, na hivyo kujichimbia shimo.
Kwa kuwa nafasi hiyo ilibuniwa kwa Vladimir Antyufeev, ambaye aliondoka Donetsk mnamo Septemba 6, 2014, lakini aliorodheshwa ndani yake kwa wiki nyingine mbili, na akachukua uhusiano wa karibu na mimi na Bereza kama mawaziri husika, baada ya kuichukua na wakati huo huo kupoteza. nafasi ya kudhibiti moja kwa moja maafisa wa usalama, Ravil Khalikov, akiwa amepandishwa cheo rasmi, alipoteza rasilimali halisi.
Tulimpa muda wa kufunguka. Lakini mikutano aliyofanya haikuwa ya kimfumo, kiwango chao cha ufanisi na matokeo kilitoa matokeo madogo. Kwa hivyo, juhudi fulani za shirika zilifanywa, na Khalikov aliondoka kwenda Urusi bila kuacha alama nyingi nyuma yake.
Twende pembezoni
Baada ya kutatua suala la eneo la vifaa vya kati, niliunda tume ambayo, hatua kwa hatua, ilirudisha majengo ya SBU ya zamani katika miji na mikoa ya jamhuri kwa mmiliki halali kwa mtu wa MGB. Wakati huu, waliweza kuweka ofisi za kamanda wa jeshi, makao makuu ya miundo ya jeshi na fomu zingine.
Wakati huo huo na kurudi kwa majengo, kwanza katika timu ndogo, na wakati mwingine na mfanyakazi mmoja au wawili, niliteua idara za eneo la MGB, na kuunda mtandao wa shirika wa usalama wa serikali. Mgawanyiko wa kwanza wa eneo la wizara, kwa makubaliano na Igor Bezler, uliundwa huko Gorlovka. Ilikuwa ngumu sana kwake. Hali ngumu ya ndani, kuzingirwa mara kwa mara na makombora ya jiji, na kazi ya huduma za kijasusi za adui ziliunda hali ngumu. Anna Vitalievna Kazak, mkongwe wa SBU, Luteni kanali, ambaye alifukuzwa kazi mbele ya Maidan kwa nafasi yake ya kuunga mkono Urusi, aliteuliwa kuwa mkuu wa kwanza wa kitengo hicho.
Pamoja na uundaji wa idara za jiji na kikanda za MGB, ilikuwa ni lazima mara moja kuchukua hatua za kujenga nguvu moja ya wima kati ya Donetsk na makazi ambayo ni sehemu ya jamhuri (Kiambatisho No. 2).
Kwa hivyo, katika jiji la Snezhnoye, kikundi cha watu waliohukumiwa hapo awali wakiongozwa na Sergei Kiryushkin walianza kudhibiti kamanda wa kawaida wa mapigano, lakini meneja mjinga sana, Sergei Godovanets, alipiga ishara "Vesovshchik," kamanda wa jeshi (baadaye meya) aliteuliwa kama kamanda wa jeshi. mji.
Shukrani kwa ushawishi wao kwa kamanda, wahalifu wa eneo hilo, wakitumia fursa ya machafuko ya jumla, walipanga mfumo wa utendaji wa "digs" za makaa ya mawe 44, unyang'anyi, unyang'anyi na tume ya uhalifu mwingine uliopangwa. Baada ya kupata ladha yake, washtakiwa walijaribu kwenda kuogelea bure kabisa. Kwa hivyo, walimteua "Waziri wa Usafiri wa miji mitatu ya Snezhnoye, Torez, Shakhtersk," ambaye alitoza ushuru kwa wabebaji wa mkoa huo.
Ilihitajika kufanya operesheni maalum na kukamata kikundi kizima cha wahalifu, pamoja na kamanda wa jeshi, ambaye kosa lake kuu lilikuwa ujinga, na kisha kusaidia kurejesha utulivu na kuweka nguvu kati. Hali kama hizo zilitokea katika maeneo mengine, ambapo mshangao wao wenyewe ulitokea.
Kwa mfano, tulipokuwa tukielewa hali katika jiji la Khartsyzsk, tuligundua kwamba kazi za naibu meya wa kwanza wa jiji hilo zinafanywa na Vasily Zaroza fulani.
Aidha, mwanzoni mwa kuundwa kwa wizara yangu, mtu huyu, kama sehemu ya orodha ya jumla ya Kamati Maalum, aliandikishwa katika wafanyakazi wa MGB, ambapo alifukuzwa hivi karibuni wakati wa kusafisha wafanyakazi kwa misingi ya sifa mbaya. .
Kufukuzwa kutoka kwa MGB, ambayo Zaroza hakuorodheshwa kwa muda mrefu, haikumzuia Vasily Viktorovich kuendelea kujionyesha kwa umma kama mfanyakazi wa huduma ya ujasusi ya jamhuri.
Na tulipoanza kuunda idara ya jiji la Khartsyzsk ya MGB, tuligundua kuwa ilikuwa tayari imeundwa chini ya usimamizi wa Zaroza. Hiyo ni, Vasily Zaroza aliajiri kikundi cha wapiganaji, ambao aliwateua kwa umma na maafisa kama wafanyikazi wa MGB. Baada ya kuwapa silaha vizuri, alianza kuzitumia kwa madhumuni yake mwenyewe.
Kama ifuatavyo kutoka kwa nyenzo za kesi, watu hawa walifanya safu ya uhalifu. Mauaji, wizi, uporaji wa rasilimali za biashara za eneo hilo, utekaji nyara wa watu na magari.
Walitumia mbinu ya ubunifu katika shughuli zao.
Kutoka kwa nyenzo za kesi: "Katika kipindi cha Oktoba 22, 2014 hadi Oktoba 30, 2014, kwa kurusha RPG "Mukha" kwenye vifaa vya umeme, waliiba mita 300 za AC-500/64 220 kW waya, ambayo ilikuwa kwenye usawa. karatasi ya Chaikinsky MES "
Pia kulikuwa na wizi wa misaada ya kibinadamu.
Kilipoanzishwa, kikundi hicho kililindwa na mmoja wa maofisa wa serikali kuu ya DPR, ambayo iliwaruhusu kubaki bila kuadhibiwa kwa muda mrefu.
Kwa kawaida, nilitoa maagizo yote muhimu ya kufanya operesheni maalum inayolingana. Kundi hilo halikutengwa, washiriki wake hai waliwekwa kizuizini na kufikishwa mahakamani. Hafla hizo pia zilihudhuriwa na wafanyikazi walioajiriwa wa idara ya jiji la eneo la MGB, ambao walipaswa kurejesha sifa ya Wizara ya Usalama wa Nchi.
Pia tulikumbana na majaribio ya kutumia uhusiano wa kizushi na MGB katika maeneo mengine. Mara moja tuliacha mambo kama hayo. Ndani ya muda mfupi, kwa kushukiwa kuhusika katika shughuli za uhalifu, Wizara ya Usalama wa Nchi ya DPR iliwaweka kizuizini maafisa wakuu katika karibu vikundi vyote vyenye silaha vilivyowekwa katika maeneo ya mbali na Donetsk na mashirika ya serikali ya mkoa. Ilikuwa ni lazima kufanya kila linalowezekana ili kuhakikisha mamlaka ya serikali mpya mbele ya watu waliotuamini. Na si tu katika Donetsk, lakini katika jamhuri. Ilikuwa wakati wa kujiondoa kwa watu wa nasibu.
Kutulia
Hatua kwa hatua tulikaa katika majengo mapya.
Nilitenga idara maalum ya mawasiliano katika wafanyikazi wa wizara, wafanyikazi wapya walioajiriwa ambao waliunda mawasiliano yote muhimu.
Kitengo cha kamanda kiliweka vyumba vya silaha na kuanza kutoa kiwango muhimu cha serikali na usalama. Walileta na kuweka salama. Wafanyakazi wote wamepewa makazi. Jiji limechagua na kuandaa majengo muhimu kwa huduma maalum za idara. Kwa mpango wa Oleg Kazak, kantini ya idara ya wafanyikazi ilifunguliwa na kuzinduliwa. Tuliunda tume ya uthibitisho na kuanza ukaguzi wa kina wa watahiniwa na wafanyikazi walioajiriwa hapo awali. Shukrani kwa utafutaji uliofanikiwa, wengi wa wafanyakazi wa magari na vifaa maalum vya idara ya zamani ya SBU vilirejeshwa. Kambi ya kikosi maalum cha wizara kilianza kufanya kazi. Kutokana na kile walichoweza kupata, walianza kuunda kituo chao cha matibabu.
Kutokana na ripoti hiyo: “Maandalizi yanaendelea kwa ajili ya kufunguliwa kwa idara ya wagonjwa wa nje ya Wizara ya Hospitali ya Jimbo.
Vifaa vya matibabu na fanicha kusaidia kazi ya wafanyikazi wa matibabu lazima vitolewe kabla ya tarehe 1 Desemba 2014.
Vifaa vilipokelewa chini ya makubaliano ya ulinzi na CSMP Nambari 4: kitanda cha matibabu - 3, electrocardiograph - 1, meza ya kudanganywa - 2, inasimama kwa infusions ya mishipa - 2, baraza la mawaziri la joto-kavu kwa ajili ya sterilization ya vyombo - 1.
Ikumbukwe kwamba isipokuwa kwa electrocardiograph (mpya), vifaa vyote viko katika hali mbaya na inahitaji ukarabati, hii ni kutokana na ukweli kwamba vifaa vilivyopokelewa vilikuwa katika eneo la shelling. Baada ya matengenezo madogo inaweza kutumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa.
Pia mnamo Novemba-Desemba 2014, makubaliano yalipokelewa na Hospitali ya Jiji Nambari 3 kwamba wangeweza pia kuhamisha baadhi ya vifaa vya matibabu. Kilichokosekana kilinunuliwa: seti ya glasi ya kati, meza ya Sivtsov kwa ophthalmologist, na kanda za electrocardiograph. Ofisi ya otolaryngologist inahitaji vyombo vya matibabu; ankara ilipokelewa kwenye duka la vifaa vya matibabu.
Kuanzia Novemba 27, 2014, madaktari wanaofanya kazi katika taaluma zifuatazo: mtaalamu, upasuaji, daktari wa neva, ophthalmologist. Uchaguzi wa wafanyakazi kwa nafasi ya madaktari ulifanyika: daktari wa akili, dermatovenerologist na otolaryngologist.
Kutoka kwa jengo la kliniki kwenye eneo lililomilikiwa hapo awali na SBU, zifuatazo zililetwa: kiti cha uzazi, meza ya kudanganywa - katika hali ya kufanya kazi, mashine ya ultrasound, kwa bahati mbaya, hawakuweza kurejesha kwao wenyewe, ni muhimu. kualika mfanyakazi wa mtengenezaji kuamua juu ya uwezekano wa kuitumia." .
Hatua kwa hatua, DPR MGB ikawa huduma kamili ya kijasusi ya serikali.
Katika uwanja wa kisheria
Tangu nilipoanza kufanya kazi, nilifanya kila jitihada kuipa wizara yangu fomu ya kisheria pekee, iliyoainishwa na sheria. Hili lilikuwa la msingi kwa sababu kadhaa zilizo wazi. Katika muktadha wa mashtaka ya nje ya "ujambazi", "uharamu", matatizo ya ndani ya kuunda mfumo wa umoja wa nguvu na kuanzisha utaratibu, shughuli za mashirika ya kutekeleza sheria na huduma maalum lazima ziwe msingi wa jukwaa la udhibiti imara.
Mfumo mzima wa kisheria wa jamhuri wakati huo ulikuwa na sheria iliyopitishwa na Baraza Kuu la DPR, au kutoka kwa sheria ya Ukraine ya kipindi cha kabla ya Maidan (na idadi ya vitendo vya kisheria, kwa mfano, katika uwanja wa sheria ya jinai, ya kipindi cha awali), kwa kiwango ambacho hakikupingana na kanuni za DPR . Kwa kuongezea, alama ya tamko lililopitishwa juu ya kuoanisha sheria na Shirikisho la Urusi iliachwa nyuma.
Kwa bahati mbaya, bunge la jamhuri la wakati huo, lililojumuisha wanamapinduzi wa wimbi la kwanza, halikuwa na ufanisi katika maswala ya kazi ya kutunga sheria, kwa hivyo kanuni chache kamili ambazo zilidhibiti maisha halisi zilipitishwa.
Kuhusu sheria ya Ukraine, mbinu hii haikuwa ya asili. Uamuzi kama huo ulifanywa, kwa mfano, katika miaka ya tisini huko Transnistria, ambapo, kabla ya kuundwa kamili kwa mfumo wake wa kisheria, sheria ya Moldova ilikuwa ikifanya kazi kwa miaka kadhaa, licha ya mzozo wa silaha. Walakini, hali hii, kwa kuwa ya mpito na ya muda, ilihitaji uingizwaji wa taratibu na sheria za jamhuri.
MGB ilikuwa na sheria yake ya msingi ya udhibiti, iliyopitishwa wakati wa kuundwa kwa idara na kuteuliwa kwangu kama waziri (tazama kiambatanisho). Hata hivyo, ilihitaji maendeleo na udhibiti ulio wazi zaidi.
Mlinzi wa heshima wa Wizara ya Usalama wa Nchi ya DPR akiwa na bango na kiwango kwenye Mkutano wa Sherehe tarehe 20 Desemba 2014.
Kufikia hii, nilianza kutafuta wakili ambaye angeweza kukabiliana na kazi kubwa na ngumu kama kuunda mfumo kamili wa sheria wa mfumo wa usalama, kwani haikuwezekana kuacha mfumo wa zamani wa Kiukreni au kuiga ule wa Urusi. . Kuna nuances nyingi za ndani na sifa za hali hiyo. Katika jukumu hili, nilijiwazia kama mtaalamu mwenye uzoefu, aliyebobea na mwenye mazoezi mazuri ya kisheria na uzoefu wa miaka mingi. Walakini, kwa majuto yangu, nilikabiliwa na hali ambapo wafanyikazi wa eneo hilo waliochaguliwa kwa kazi kama hiyo walikuwa wamejaa kabisa mantiki na njia za mfumo wa Kiukreni, ambao haukunifaa kabisa, au walifanya kazi za uhakiki polepole sana, imefafanuliwa kwa kina na isiyotosheleza.
Uamuzi huo uligeuka kuwa sio wa kawaida, kama wengine wengi katika kipindi hicho.
"Jina langu ni Masha," akirudia kifungu kutoka kwa video ya kikundi "Zveri," msichana mtamu aliyeketi kando, akijibu swali langu. Vizuri. Mfano unaonekana na nywele ndefu sio sababu ya kuacha kuzungumza. Ninauliza kuhusu wasifu wake. Elimu ya kisheria, uzoefu katika ofisi ya mwendesha mashitaka. Wasiwasi. Anajibu swali langu, ambalo ni la kwanza kwa mwanasheria kuhusu vipengele vya uhalifu, kwa kuchanganyikiwa na kusita. Lakini, baada ya kuendelea na mahojiano, ninaelewa kuwa anafanana na msaidizi wangu wa zamani Natalya Kapinskaya, ambaye alikuwa mkuu wangu wa idara ya sheria katika Wizara ya Usalama wa Jimbo la Transnistria. Pia alikuwa mrembo sana, lakini wakati huo huo alikuwa na sifa zote bora na mbaya zaidi za wakili wa kitaalam: umakini wa kina kwa undani, uvumilivu wakati wa kufanya kazi na hati, uchovu wa kawaida wa ukiritimba, ukaidi, upandaji miguu na ujasiri kwamba ulimwengu unategemea maandishi. sheria na kuzivunja - inamaanisha kuharibu ulimwengu.
Kwa ujumla, maofisa wa wafanyikazi walimletea msichana ambaye alikuwa na matarajio ya kumteua kama katibu wangu; walinipa tu migawo kadhaa katika uwanja wa sheria huku nikichagua wakati wa mahojiano. Nitashughulika na katibu. Kazi ya udhibiti ni muhimu zaidi.
Ninamteua kwa kipindi cha majaribio na sijakosea. Ndani ya muda mfupi, kazi ya uundaji wa kina wa mfumo wa udhibiti wa MGB huanza kusonga mbele. Tunadhibiti shughuli zetu nyingi.
Apotheosis yake itakuwa maendeleo ya rasimu ya sheria "Kwenye Wizara ya Usalama wa Nchi ya DPR", "Katika Siri za Nchi", "Juu ya Usalama". Ndani yao, nguvu za usalama wa serikali zilikuwa za ajabu. Hii ilihitajika na hali ya kijeshi na ya kijeshi.
Kwa kuzingatia ukweli kwamba katika MGB ya Transnistria nilikuwa Mwakilishi Rasmi wa Rais wa Transnistria juu ya idadi ya vitendo vya kisheria vya udhibiti, nilikuwa na wazo nzuri la utaratibu wa kutunga sheria. Kwa hiyo, kwa kutumia ushawishi uliopo juu ya hali hiyo na muundo ulioanzishwa wa mwingiliano na Baraza jipya la Watu, nilihakikisha kwamba miradi yetu ilizingatiwa na kupitishwa kwanza. Hata kulingana na rekodi za idadi ya bunge jipya, zilipewa nambari 1, 2 na 3. Sheria hizi zitakuwa mfano na motisha kwa kazi ya kutunga sheria ya mfumo mzima wa serikali wa jamhuri.
 
Mitambo ya mchakato
 
Kwa asili ya mapinduzi ya Donbass
Upinzani wa Donbass ulipitia hatua kadhaa, hadi kwenye hatua ya kijeshi. Kulingana na wao, muundo wa washiriki wake ulitofautishwa.
Upekee wa Ukraine ya kisasa ni kwamba kwa zaidi ya miaka ishirini, nguvu hazijawahi kuhamishwa kwa njia ya jadi kwa majimbo ya kawaida. Orange na Maidans wengine, "Kuchmagate", safu ya kufutwa kwa Rada na kadhalika ilionyesha kiini cha siasa za Kiukreni. Haya yote yaliambatana na vibanda vikubwa vya ghasia na vipindi vya televisheni vya kupendeza. Ukosefu wa mkate ulikuwa zaidi ya fidia kwa tamasha.
Oligarchs wa ndani hapo awali walijaribu kuchukua fursa ya mchakato kulingana na uhusiano wao wa muda mrefu na Kiev.
Kwa kuwa baada ya mapinduzi yaliyofuata moja ya vikundi vilivyoshindana karibu na serikali viliingia madarakani huko Kyiv, mrembo wa Donetsk aliamua kujenga uhusiano nao kulingana na mpango wa kitamaduni kabla ya hafla zilizofuata. Asili yake ya kuchemsha chini ya maandamano ya wachimbaji waliokasirika na vitisho kuwapeleka Kyiv.
Kisha maelewano yalifikiwa juu ya kanuni: huna kuingilia kati nasi, na tutaweka hali hiyo.
Hakika, watu kutoka Akhmetov45 walicheza na wasaidizi wa Pavel Gubarev na "Vikosi vya Kizalendo vya Donbass", ambayo baadaye ingebadilika kuwa kikosi cha "Vostok". Walipewa msaada fulani. "Oplot" (au, kwa usahihi, "Oplot ya Donbass", tofauti na "ndugu mkubwa" katika mtu wa Kharkov "Oplot" Evgeniy Zhilin, ambaye pia alitoa msaada kwa watu wa Donetsk katika hatua ya kwanza) Hapo awali ilisaidia kuandaa mtu mwenye mamlaka huko Donetsk, naibu wa Rada ya Verkhovna na mkuu wa "Chama cha Mikoa" cha Donetsk Alexander Bobkov, ambaye alikua "baba" wa wafanyabiashara wawili wachanga ambao waliunda shirika la kutetea jiji kutoka kwa wazalendo. , na hata, ili kutofautisha "Sans mbili", aliunda ishara ya simu "Tashkent" kwa mmoja wao baada ya jina la jeshi la Tashkent shule ambayo alihitimu. Lakini viongozi wote na miundo ya kujilinda haraka ilizidi uhusiano wao wa awali na oligarchs wa ndani na kwenda huru.
Maandamano maarufu huko Donbass yalikuwa ya dhati kabisa. Lakini, bila shaka, kulikuwa na majaribio ya kuitumia katika biashara. Apotheosis ya hii ilikuwa uteuzi wa takwimu ya maelewano ya oligarchic, Sergei Taruta, kama gavana wa kanda. Walakini, mipango kama hiyo ilitupiliwa mbali haraka. Kwanza, kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kuweka msukumo unaokua chini ya udhibiti. Pili, kwa sababu wale walioingia madarakani huko Kyiv walienda kichaa kabisa na kuingia katika kila aina ya shida.
Jambo la kugeukia katika maana hii lilikuwa mkutano wa hadhara huko Donetsk, ambao mnamo Machi 1, 2014 uliandaliwa hapo awali na wafanyabiashara wa Donetsk ili "kuitisha" Kyiv tena, ambayo ilipakiwa tena na watu wa kitaifa, itikadi kali na itikadi kali za kisiasa. Lakini raia walitenda kulingana na hali ambayo haikupangwa. Tamaa ya kuungana na Urusi ilitangazwa, na "mhuishaji" rahisi wa Donetsk Pavel Gubarev alikuja kwenye jukwaa kwa kila maana ya neno. Wakati huo ndipo jaribio la kwanza lilifanywa kushambulia utawala wa mkoa wa Donetsk, ambayo bendera ya Urusi iliinuliwa.
Machi 2014, mkutano wa hadhara wa harakati ya Jamhuri ya Donetsk
Mnamo Machi 2014, Donetsk na miji mingine katika eneo hilo ilichochewa na machafuko, mikutano ya hadhara, vitendo vya watu wengi na mapigano yanayokua. Viongozi wa maandamano Andrei Purgin na Pavel Gubarev walikamatwa. Katikati ya mwezi huo, wasimamizi wa Kyiv walituma "treni za urafiki" kadhaa zilizojumuisha wanataifa wakali zaidi kuvamia jiji. Kukataa kwa majaribio haya kulionyesha kiwango kikubwa cha mshikamano na shirika la vikosi vya pro-Urusi katika eneo hilo.
Mahitaji makuu yalikuwa shirikisho na umoja na Urusi.
Katika miji ya kusini mashariki, vitengo vya wanamgambo na miili ya watu ya kujitawala iliundwa polepole. Maandamano ya mashariki mwa Ukraine yalikuwa yamepangwa na ya amani zaidi kuliko yale yaliyotokea katikati na maeneo ya magharibi.
Mkutano wa hadhara wa Pro-Russian katikati mwa Donetsk mnamo Machi 1, 2014 ili kuunga mkono shirikisho.
Lakini sio tu matukio ya Kyiv ambayo yalisababisha hasira. Kwa asili, mapinduzi ya kijamii yalikuwa yakifanyika, na oligarchs, kutia ndani wale wa ndani, wakawa wapinzani wao chini ya wazalendo na wasomi wa nguvu wa Kiev. Na hata hasa za ndani. Kulikuwa na bendera na kauli mbiu nyingi za ukomunisti na ujamaa.
Wafuasi wa Maidan walikuwa wa kwanza kuonyesha mifano ya kukamatwa kwa tawala za mikoa. Mnamo Januari-Februari 2014, walizingira tawala za mikoa katika mikoa ya Rivne, Ternopil, Khmelnitsky, Volyn, Vinnytsia, na Chernihiv, na walivamia tawala za majimbo za Poltava, Lvov, Zhitomir, Cherkassy, na Sumy. Majengo ya idadi ya SBU na idara za polisi yalikamatwa, na wapinzani wa Yanukovych walichukua milki ya maghala ya silaha kwa wingi. Wakati huo huo, uhalali zaidi wa serikali mpya iliyopindua Yanukovych huko Kyiv ulipingana moja kwa moja na Katiba ya nchi.
Matukio yanayotokea mashariki mwa Ukraine yalikuwa kioo, lakini mara nyingi majibu ya amani zaidi kwa wafuasi wa ushirikiano wa Ulaya. Kwa maana hii, kwa mtazamo wa uhalali na teknolojia ya kuibuka, serikali mpya ya Kyiv haikuwa tofauti na serikali ya watu wanaojitangaza katika mikoa ya mashariki.
Ni muhimu kuelewa kwamba michakato mitatu huru, ingawa inahusiana kwa karibu, ilitengenezwa katika kipindi kimoja cha mpangilio.
Ya kwanza inaitwa kawaida "Maidan". Kwa kweli, mwandishi wa asili wa "Maidan" kama uhalisishaji halisi wa harakati za wakaazi wa Kiukreni kwa "Ulaya" ya nchi yao alikuwa Viktor Yanukovych. Ilikuwa ni serikali yake ambayo kwa miaka kadhaa ilizidisha mazungumzo na Umoja wa Ulaya juu ya Makubaliano ya Jumuiya, ingawa mchakato huu ulianza na kukuzwa na watangulizi wake. Idara zote za serikali chini ya utawala wa Yanukovych zilipokea kazi rasmi za mageuzi yanayounga mkono Uropa-Ulaya. Na ilikuwa ni msafara wa Yanukovych ambao ulianzisha mikutano ya kwanza ya ushirikiano wa Ulaya, ambayo ilipaswa kuonyesha uungaji mkono wa watu kwa maamuzi ya serikali, ambayo baadaye yangeendelea kuwa "Euromaidan" baada ya mabadiliko makubwa katika mwendo. Kutokana na hali hii, katika nusu ya kwanza ya 2013, uhusiano wa Ukraine na Urusi ulizidi kuwa mbaya, na Urusi hata ilianza kuzungumza juu ya vikwazo dhidi ya majirani zake.
Ukweli ni kwamba taratibu za "Westernization" na "ushirikiano wa Ulaya" nchini Ukraine zilipunguzwa kwa utambulisho wa kukataa kila kitu "Soviet-Russian". Ipasavyo, harakati kuelekea Magharibi ilisababisha kukatwa kwa uhusiano na Urusi. Zaidi ya hayo, matarajio haya, kwanza kabisa, yalichukua mabadiliko ya mawazo na mabadiliko katika mfumo wa thamani. Chini ya hali kama hizi, uwezo wa kupambana na Kirusi wa kile kinachotokea ulipangwa mapema. Kwa kuzingatia eneo muhimu la kihistoria linalounga mkono Urusi na sehemu ya kibinadamu ya Ukraine, hii bila shaka ilisababisha mgawanyiko wa ndani, ambayo ndiyo ilifanyika.
Picha hiyo ilikamilishwa na ongezeko kubwa la chauvinism. Hata Bunge la Ulaya lilipitisha azimio huko nyuma mnamo 2012 kulaani kuongezeka kwa utaifa wa Kiukreni.
Katika ngazi ya ndani ya Kiukreni, hali ilizidishwa na ushindani wa kikanda. Zaidi ya hayo, ilikua kulingana na muundo wa jadi wa migogoro kati ya mikoa ya "mashariki" na "magharibi", ambapo timu ya Yanukovych iliwakilisha zile za "Donetsk", na makabiliano ya ndani ya mashariki. Ushindani kati ya Donetsk na Dnepropetrovsk, ambayo Igor Kolomoisky na Yulia Tymoshenko walitoka, msimamo usio na utata wa uongozi wa Kharkov, jaribio la kuendesha Odessa na mkoa wa Nikolaev, tabia ya milele ya Kiukreni ya tabaka za wasomi "kuweka mayai yao kwenye vikapu tofauti. ” ilihamisha msisitizo kutoka kwa makabiliano ya kistaarabu hadi kwenye mzozo wenye sura nyingi wa wasomi na mitazamo ya kikanda.
Mchakato wa pili ulikuwa kuongezeka kwa matarajio ya Warusi katika maeneo ya mashariki na kati ya Ukraine, yaliyochochewa na "ushirikiano wa Uropa," hofu ya kupoteza utambulisho wa mtu mwenyewe, na kukatwa kwa uhusiano wa pande nyingi na ulimwengu wa Urusi.
Ya tatu ilikuwa michakato ya kizalendo katika kuunga mkono idadi ya ndugu wa Ukraine nchini Urusi yenyewe, iliyoanzishwa na matamshi ya kupinga Urusi ya sehemu kubwa ya Euromaidan na rufaa kutoka kwa maeneo yanayounga mkono Urusi.
Serikali ya kitaifa iliyokuja baada ya Maidan kuchukua njia ya moja kwa moja ya kujiangamiza kwa hali yake dhaifu. Wamelewa na dawa ya uasi-sheria, wafuasi wa putschists kwanza walipitisha sheria ya kukomesha hali ya kikanda ya lugha ya Kirusi, na kisha wakahoji kabisa uhalali na uhalali wa hali yao wenyewe. Na walifanikiwa kwa mafanikio.
Ukweli ni kwamba kwa muda mrefu baada ya kutambuliwa kwa uhuru, Ukraine ya kisasa ilikuwa katika mgongano fulani wa mawazo kati ya miongozo ya thamani iliyotangazwa na utu wa kisheria na wa kihistoria.
Kwa upande mmoja, baada ya kuondoka USSR, Ukraine ilitangazwa kisheria kuwa mrithi wa kisheria wa SSR ya Kiukreni. Kwa upande mwingine, sera ya "de-Sovietization" ilifuatwa, kutukuzwa kwa wapiganaji dhidi ya serikali ya Soviet, nk.
Kwa kweli, tangu wakati wa uhuru, uongozi wa Ukraine ulikuza uhusiano wa Ukraine ya kisasa sio na SSR ya Kiukreni, lakini na Jamhuri ya Watu wa Kiukreni (UNR), ambayo ilikuwepo baada ya kuanguka kwa Tsarist Russia na kabla ya kuundwa kwa Kiukreni. SSR.
Kwanza, waundaji wa UPR walitukuzwa - M. Grushevsky, P. Skoropadsky na wengine, na baadaye - vikundi vya kupigana vinavyopigania uhuru wake - Kiukreni Sich Riflemen, baadaye UPA, nk.
Rais wa mwisho wa UPR uhamishoni, Mykola Plaviuk, mnamo Agosti 22, 1992, siku mbili kabla ya kumbukumbu ya kwanza ya tangazo la uhuru wa Ukraine, alikabidhiwa rasmi kwa rais wa kwanza wa Ukraine huru Leonid Kravchuk katika Ikulu ya Mariinsky huko Kiev. barua inayosema kwamba Ukraine ndiyo mrithi wa kisheria wa UPR.
Mgogoro huu uliendelea nchini Ukraine hadi Mei 2015, wakati P. Poroshenko alipotia saini sheria kuhusu uondoaji wa serikali, na kuhalalisha sharti la kuanguka kwa Ukraine.
Rais wa Ukraine Petro Poroshenko alitia saini sheria nne: "Juu ya hukumu ya tawala za kiimla za kikomunisti na za ujamaa (Nazi) nchini Ukraine na kupiga marufuku propaganda ya alama zao"; "Katika ufikiaji wa kumbukumbu za miili ya ukandamizaji ya serikali ya kiimla ya kikomunisti ya 1917-1991"; "Katika kuendeleza ushindi dhidi ya Nazism katika Vita vya Pili vya Dunia vya 1939-1945" na "Juu ya hadhi ya kisheria na kumbukumbu ya wapiganaji wa uhuru wa Ukraine katika karne ya ishirini."
Hati hizi zinakataza alama za Soviet, kulaani serikali ya kikomunisti, kufungua kumbukumbu za huduma za ujasusi za Soviet na kutambua UPA na mashirika mengine kama wapiganaji wa uhuru wa Ukraine.
Sheria ya msingi ni Sheria "Juu ya kushutumu tawala za kiimla za ukomunisti na kitaifa (Nazi) nchini Ukrainia na kukataza propaganda za alama zao."
Tofauti na matamko, dhana, mikakati na mambo mengine, Sheria huunda kitendo cha kisheria na matokeo ya kisheria (ikiwa ni pamoja na uhalifu. Kwa mfano, dhima ya jinai kwa ukiukaji wao ilianzishwa - Kifungu cha 4361 cha Kanuni ya Jinai ya Ukraine - kizuizi cha uhuru hadi miaka mitano au kifungo kwa muda sawa na au bila kutaifishwa mali).
Hati hii inalinganisha utawala wa kikomunisti na Nazi (fashisti). Hivyo hitimisho sambamba - kupiga marufuku propaganda, alama na haki ya vitendo vya uhalifu wa utawala huu.
Hati hiyo inasisitiza katika ngazi ya sheria kulaaniwa kwa serikali za kikomunisti na Nazi kama uhalifu.
Hasa: "Kifungu cha 2. Kulaani tawala za kiimla za kikomunisti na za kisoshalisti (Nazi)."
1. Utawala wa kiimla wa kikomunisti wa 1917-1991 huko Ukrainia unatambuliwa kama uhalifu na ulifuata sera ya ugaidi wa serikali, ambayo ilikuwa na sifa ya ukiukwaji mwingi wa haki za binadamu kwa njia ya mauaji ya mtu binafsi na ya umati, kunyongwa, vifo, kufukuzwa. , mateso, kazi ya kulazimishwa na aina nyingine za ugaidi mkubwa wa kimwili, mateso kwa misingi ya kikabila, kitaifa, kidini, kisiasa, kitabaka, kijamii na nyinginezo, na kusababisha mateso ya kiadili na kimwili wakati wa kutumia akili kwa madhumuni ya kisiasa, ukiukwaji wa uhuru wa dhamiri, mawazo, kujieleza, uhuru wa vyombo vya habari na ukosefu wa vyama vingi vya kisiasa na kuhusiana na hili kulaaniwa kuwa haliendani na haki za kimsingi na uhuru wa mtu na raia.
Hali imetokea, udhahiri, kutokuwa na utata na matokeo ambayo katika kipengele hiki pengine yanaweza kutathminiwa kikamilifu hasa na wanasheria wa kitaalamu. Baada ya yote, kuharamishwa kwa kipindi cha Soviet cha Ukraine kunamaanisha kutambuliwa kwa shughuli haramu za miili ya serikali ya Ukraine ya Soviet na matokeo ya maamuzi waliyofanya. Ikiwa ni pamoja na kuingizwa kwa ardhi mpya kwa eneo la zamani la UPR!
Hii ilieleweka kwa kiasi fulani na mamlaka ya Kiukreni, ambao baadaye walilazimishwa kupitisha marekebisho ya sheria hii, ambayo ilihalalisha hati zilizotolewa na taasisi za Soviet, lakini tu, na hakuna zaidi.
Nukuu: "Rada ya Verkhovna ilifafanua sheria iliyopitishwa hapo awali "Juu ya kulaani serikali za kiimla za kikomunisti na za ujamaa (Nazi) huko Ukraine na kupiga marufuku uenezi wa alama zao." Kwa marekebisho yao, wabunge waliondoa marufuku ya kutumia alama za bendera za vita na tuzo kutoka kwa Vita vya Kidunia vya pili, na pia tuzo ambazo zilitolewa mnamo 1991-2015 kwa hafla ya kuadhimisha Vita vya Kidunia vya pili. Pia, hati za mashirika ya serikali na mashirika ya serikali za mitaa, taasisi za elimu na kisayansi, mashirika na biashara zilizopitishwa au kutolewa kabla ya 1991 haziko chini ya sheria tena."46
Inastahili kuzingatia kipindi kilichofunikwa na sheria - 1917-1991. Shughuli za mashirika yoyote ya serikali ya USSR na SSR ya Kiukreni na maamuzi wanayofanya (isipokuwa nyaraka zinazotolewa kwa wananchi) zinatambuliwa kuwa kinyume cha sheria, na kwa hiyo hazina matokeo ya kisheria.
Kwa hivyo, suala la urithi wa kisheria wa Ukraine ya kisasa kwa SSR ya Kiukreni pia lilifungwa, kwani serikali haiwezi kuwa mrithi wa kisheria wa mpiganaji-gaidi - kama vile Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani sio mrithi wa kisheria wa Ujerumani ya Hitler, nk. .
Kwa sasa, kisheria, katika ngazi ya kutunga sheria, Ukraine ya kisasa imekuwa mrithi wa kisheria wa UPR, kama wawakilishi wapya wa serikali ya baada ya Maidan wamesema mara kwa mara.
Rejea
Mnamo Novemba 7 (20), 1917, Rada ya Kati, na Baraza lake la Tatu la Ulimwengu, ilitangaza Jamhuri ya Watu wa Kiukreni (UNR) yenye majimbo tisa: Kiev, Podolsk, Volyn, Chernigov, Poltava, Kharkov, Ekaterinoslav, Kherson na Tauride ( Wilaya za kaskazini, bila Crimea).
Kama matokeo ya kuanguka kwa Austria-Hungary mnamo 1918, Jamhuri ya Watu wa Kiukreni Magharibi (WUNR) iliundwa kwenye eneo la Galicia. Jamhuri ilitangazwa usiku wa Novemba 1 na Sich Riflemen (vitengo vya kitaifa vya Kiukreni ndani ya jeshi la Austro-Hungarian). Kama matokeo, ghasia za silaha za Poles zilianza huko Lviv siku hiyo hiyo. Hafla hizi zilitumika kama ishara ya kuanza kwa vita vya Kipolishi-Kiukreni.
Mnamo Januari 22, 1919, WUNR ilitangaza Sheria ya Kuunganishwa na UPR - "Tendo la Uovu."
Kwa jumla, katika kipindi cha 1917-1920, kulikuwa na vyombo 16 vya kujitangaza vya kisiasa kwenye eneo la Ukraine.
Mwisho wa Januari 1918, Jamhuri ya Soviet ya Donetsk-Krivoy Rog pia ilipangwa kwa kanuni za uhuru wa kitaifa. Nguvu zake zilienea hadi kwa Kharkov, Ekaterinoslav, na majimbo ya Kherson kwa sehemu na maeneo kadhaa ya Jeshi la Don.
Hakuna jamhuri zinazofanana kwenye eneo la iliyokuwa Ukraine wakati huo - Odessa, Donetsk-Krivoy Rog, nk - zilikuwa sehemu ya UPR.
Hii inatoa sababu zote za kihistoria kwa idadi ya maeneo ya Kiukreni, ikiwa ni pamoja na Donbass, kudai kurudi kwa "majimbo ya wazazi".
Hatua kwa hatua mnamo 2014, dhana ya "Novorossiya" ilianza kutumika, ambayo, hata hivyo, haikuwa sehemu ya kumbukumbu ya kisiasa ya waasi. Novorossiya ilizingatiwa neno la kijiografia, kielelezo cha kihistoria na hila ya kisheria, sawa na tangazo rasmi la uhuru wa Crimea kabla ya kujiunga na Urusi.
Uteuzi wa Novorossiya ulifanya iwezekane kuunda vyombo vya kisheria vya kutengwa kwa eneo fulani la pro-Urusi la Ukraine na ujumuishaji wake kwa Urusi. Mfano mbadala katika mfumo wa kuwepo kwa Novorossiya kama hali ya kujitegemea lakini ya kirafiki ya satelaiti haikuwezekana katika mazoezi. Wamiliki wakuu wa "chapa" katika kiwango cha "maarufu" hapo awali walikuwa Pavel Gubarev, ambaye aliongoza harakati za kisiasa "Novorossiya" na kudhibiti kituo cha Televisheni cha Donetsk cha jina moja, na kwa hadhi rasmi - Oleg Tsarev.
Kulikuwa na majaribio ya kuunda walengwa wadogo. Wakati mmoja, kwa mfano, Boris Borisov fulani aliangaza kwenye nafasi ya habari, akichukua sio chini ya jukumu la "mwongozo mkuu wa Novorossiya." Ili kujitangaza kwa gharama ya ishara iliyokuzwa tayari, hata alitoa nafasi kwa Girkin katika serikali yake ambayo haipo, lakini hakushiriki ukarimu mkubwa kama huo.
Verkhovna Rada naibu na mgombea urais wa Ukraine, Dnepropetrovsk mfanyabiashara Oleg Tsarev, ambaye alitoa taarifa ya wazi na kauli zake pro-Urusi, alitangazwa kuwa Mwenyekiti wa Bunge la Novorossiya. Kwa bahati mbaya, ukandamizaji wa maandamano maarufu katika mikoa mingine ya pro-Kirusi haitatoa fursa ya kuzindua. Kwa sababu ya hii, mradi wa Novorossiya utagandishwa, na chapa yenyewe, baadaye, kulingana na sheria za uvamizi wa kisiasa, "itabanwa" kutoka kwa wamiliki wa zamani na Igor Girkin, ambaye atajaribu kuitumia kukuza yake. vuguvugu la kisiasa la ndani la upinzani, likiiweka pembeni kwa kiasi kikubwa. Lakini hii haitakuwa na uhusiano tena na vita vya Donbass na Ukraine.
Katika chemchemi ya 2014, matukio huko Crimea na kuingia kwa peninsula huko Urusi baadaye kulichangia msukumo mkubwa kuharakisha michakato. "Watembezi" kutoka Donbass na maeneo mengine yanayounga mkono Urusi ya Ukraine walimiminika Crimea na ombi la "kuifanya kama unavyofanya." Hakukuwa na mahitaji ya kisheria ya kurudiwa kwa hali ya Uhalifu, lakini kulikuwa na matumaini kwamba kukata tamaa na ukubwa wa msukumo maarufu ungegeuza hali hiyo.
Wale walioshiriki katika hafla za Uhalifu waliitikia wito huo. Alexander Borodai na vikosi vya nyuma yake walituma shauku Strelkov, ambaye alifanya faini huko Crimea, kwenye mipaka ya mkoa wa Donetsk kusoma hali hiyo na kuanzisha mwingiliano na viongozi wa maandamano. Kwa upande mmoja, hii ilimchukua mtu aliyehusika mbali na maswali ya wasiwasi juu ya matukio ya Crimea47. Kwa upande mwingine, Borodai alimpa rafiki yake nafasi ya kujirekebisha kwa kutumia uwezo wake kwa sababu nzuri.
Strelkov, akigundua kuwa haiwezekani kuwa shujaa huko Crimea, aliingia ndani na kutengeneza yake, ambayo baadaye ikawa maarufu, "kampeni ya Slavic". Huu ulikuwa mwanzo wa uwongo wa wazi, kwa sababu hali ilikuwa bado "haijawashwa" hadi kufikia hatua ambapo hatua hizo kali zingeweza kuruhusiwa. Miongoni mwa maafisa wa ujasusi, hata kulikuwa na mjadala kwamba Girkin alikuwa "sill nyekundu" athari48.
Lakini kilichotokea, kilitokea. Isingewezekana kugeuza au kurudia baadaye uingiliaji halisi wa nguvu za kizalendo za "bara".
Kwa hivyo, walianza kumfanya Strelkov kuwa ishara ya umma ya harakati nzima. Haijalishi ni kiasi gani picha ya TV iliendana na ukweli. Ilikuwa muhimu zaidi kubinafsisha, kuiga hadithi na kupinga upinzani.
Ili kufanya hivyo, Alexander Borodai, pamoja na msaidizi wake wa habari Sergei Kavtaradze, kwanza walizingatia rasilimali zao za habari zilizopo, kisha wakapitia duru zote za kizalendo zenye ushawishi kufikia kiwango cha chaneli za runinga kuu. Shukrani kwa shauku ya jumla ya "Crimean Spring", walifanikiwa.
Baada ya hayo, Borodai atashiriki hadharani katika matukio mashinani kama waziri mkuu wa DPR. Kuanzia wakati huo, wajitolea wa Kirusi waliongoza katika matukio ya Donetsk, wakipeleka hali katika mwelekeo mpya.
Viongozi wa upinzani wa Donbass katika wakati adimu wa kupumzika. Katika picha (kutoka kushoto kwenda kulia): Naibu Mwenyekiti wa Kwanza wa Serikali ya DPR, Mwenyekiti wa Baraza la Watu Andrei Purgin, Naibu Mwenyekiti wa Serikali ya Muda ya DPR, Mkuu wa Kamati Maalum ya DPR Leonid Baranov, Waziri Mkuu wa DPR Alexander Borodai, mkuu. wa shirika "Ngome ya Donbass", Mkuu wa DPR Alexander Zakharchenko, Mwenyekiti wa Baraza la Watu wa LPR Alexey Karyakin
 
Kuhusu Boroday
Hali kabla ya kufika Donetsk ilikuwa ngumu, kujiandaa, kutatua maswala ya nyumbani na kazini na shida zingine zinazohusiana zilichukua muda mwingi, kwa hivyo nuances zote, tabia na ugumu wa kile kinachotokea ilibidi kutatuliwa tunapoenda, na hii. inaweza tu kufanywa kikamilifu papo hapo.
Kwa kawaida, nilikuwa na nia ya swali la nani anaendesha jamhuri. Sikuwa nimesikia chochote kuhusu Alexander Yuryevich Borodai kabla ya matukio. Baada ya kutazama kwa ufupi mtandao, niligundua kwamba alikuwa mtaalamu wa mikakati wa kisiasa wa Urusi na mwana wa mwanafalsafa fulani wa Usovieti. Sikuingia katika maelezo.
Borodai alinishangaza. Niliona mtu ambaye aliunda hisia ya kiraia wakati wa mawasiliano ya awali. Habari pia ilithibitishwa kuhusu mkondo wa kifalsafa na ushiriki wa wazi wa watu wa PR na waandishi wa habari katika chama. Akiwa amezungukwa na wapiganaji wakatili kulikuwa na mcheshi wa kipekee na mtu asiye rasmi ambaye alikuwa akitabasamu kila mara, akiicheka. Mtazamo wake wa kupanga kazi ulitofautishwa na urahisi na uzembe wa makusudi dhidi ya hali ya kutokujali ya ajabu, ambayo ikawa kadi yake ya kupiga simu.
Lakini, baada ya kuangalia kwa karibu, niligundua kuwa sio kila kitu ni rahisi sana.
Jamaa-shati Sasha Borodai, katika nyakati ngumu, hali mbaya au wakati alihisi uchokozi au hatari, alibadilika haraka na kwa kiasi kikubwa. Mtu tofauti kabisa alikuwa akitabasamu kupitia ganda lake la tabia njema. Mchezaji wa kijinga, mgumu na mkatili na mawazo yake kuhusu mipaka ya kanuni za kijamii. Bila kusita kabisa, nikiingia Donbass kupitia vizuizi vyenye silaha, nikikimbilia kila mara kwenye uwanja wa vita. Kama vile Andrei Purgin alivyosema kwa utani juu yake, "Waziri Mkuu na magoti ya kijani," kwa sababu ya jeans ya milele yenye nyasi ambayo alitambaa "kupitia mambo ya kijani" kwenye mstari wa mbele. Na ghafla ikawa kwamba raia aliyezungukwa na wanamgambo hakuwa mtu huria hata kidogo, lakini mtu mwenye msimamo mkali chini ya moto, akivuta hewa ya vita kwa pupa, akicheza mara kwa mara na hatima na maisha yake na bila kuwaachilia wengine kwa sababu ya wazo kubwa. ambayo alijitolea kila kitu alichokuwa nacho. Askari na makamanda walihisi hivyo, wakimfikia sio tu kama bosi rasmi, lakini pia wakimtambua kama mmoja wao.
Boroday alihisi hitaji la rafiki anayeaminika. Urafiki ulimpa ujasiri katika kile kinachotokea. Haikuwa suala la kutafuta sana "kaka," lakini "kiwiko cha msaada" cha kijamii na kisaikolojia. Nadhani Strelkov alifanya kama kiimarishaji kama hicho kwa muda mrefu, na usaliti wake ukawa chungu sana kwa Borodai. Katika Donbass, alijaribu kutegemea Antyufeev, lakini kwa sababu kadhaa hii haikufanikiwa kikamilifu. Kwa ushirikiano, Alexander Yuryevich alifungua kwa dhati, akionyesha uaminifu na adabu katika uhusiano.
Wakati mmoja, wakati nikijadili kiini cha Nazism kwa ujumla na Kiukreni haswa, nilimtaja Haushofer na Julius Evola. Waziri Mkuu alichukua mada na kuzama katika nyanja za kinadharia kwa ufahamu wa kina wa dhana ya kijiografia. Na ikiwa nilikumbuka baadhi ya majina na ukweli kwa sababu ya utetezi wa hivi karibuni wa tasnifu yangu na kupita kiwango cha chini cha mgombea anayelingana, basi Borodai alionyesha kina cha kushangaza cha maarifa katika uwanja wa historia, fasihi na falsafa katika wigo mpana sana ambao ulizidi kielimu. na viwango vya msingi vya kisayansi. Alitaja majina, tarehe na matukio ya zama mbalimbali kikawaida, bila ya kujaribu kusisitiza elimu yake. Alijua tu, na hiyo ilitosha.
Nilipoamua kufafanua mwenyewe njia ya wasifu wa Waziri Mkuu wa DPR kwa undani zaidi, nilielewa haraka ni nini kilichoamua mzigo wake wa kiakili. Mbali na elimu nzuri ya msingi - Kitivo cha Falsafa ya Chuo Kikuu cha Jimbo la Moscow na shule ya kuhitimu, hii ilielezwa na familia. Alexander Borodai alikuwa mtoto wa mwanafalsafa mashuhuri Yuri Borodai katika jamii ya kibinadamu ya Urusi na bora katika michango yake ya kimsingi, mwandishi wa wauzaji wawili wa kiakili wa enzi za marehemu za Soviet na za mapema za baada ya Soviet - "Asili ya Kitheolojia ya Kitengo cha Kitengo cha Kant" na "Hisia. Kifo. Taboo", na vile vile mtangulizi wa mapema na wa kina wa Kikristo wa "Msimbo wa Da Vinci" mnyonge - "Wachungaji wa Marehemu Stalinism".
Kwa kuongezea, Yuri Borodai alisimama kati ya wasomi wa wanabinadamu wa zamani wa Soviet. Ni yeye ambaye alikuwa mwandishi wa nadharia ya "Njia ya Tatu" ya maendeleo ya Kirusi, ambayo ilikataa uliberali na ukomunisti, utegemezi wa Magharibi na Mashariki, na kuhalalisha kujitosheleza kabisa kwa Urusi. Na alikuwa Yuri Methodieich ambaye alibaki kuwa mwanafalsafa mkuu wa "Ubeberu mamboleo wa Urusi" tangu mwanzoni mwa miaka ya tisini. Mnamo 1994, kwa mara ya kwanza kwa wazalendo, aliunda wazo lisilotarajiwa kwamba Warusi waliobaki katika jamhuri mpya baada ya kuanguka kwa USSR ni Warusi wa "daraja la kwanza" wa kweli:
“...Kadiri mielekeo ya pembezoni ya msingi kuelekea muungano inavyokuwa na nguvu zaidi, ndivyo wanyang’anyi wa “kidemokrasia” ambao walichukua mamlaka kwa wimbi la kunyimwa kabisa urithi wa kihistoria wa karne nyingi wanahisi... Na nina hakika kwamba hapana. Uongozi wa siku zijazo wa Urusi utaweza kuwa angalau dhabiti na wa muda mrefu, ikiwa angalau kwa uwazi kabisa hauunda kanuni ya umoja wa kitaifa kama lengo kuu la sera yake. Msingi unaounga mkono wa kanuni hii tayari ni wazi: bila Belarus, Ukraine Mashariki na Novorossiya, bila Crimea na sehemu ya Kirusi ya Kazakhstan, Urusi haiwezi kuishi.
Baada ya yote, leo kuna mamilioni ya Warusi nje ya mipaka ya Kirusi, ambao mwelekeo wa maumbile ni tofauti na wale wanaoishi katika mikoa ya kati. Hatupaswi kusahau kwamba sehemu yenye shauku zaidi, ya rununu na yenye uwezo ya idadi ya watu masikini wa Urusi ilikimbia kutoka mikoa ya kati wakati wa ujumuishaji, na kutulia katika mikoa ya pembeni. Leo wako pale - uti wa mgongo wa tata ya kijeshi-viwanda na wahandisi wa ndani na kiufundi, madaktari, walimu, na wanajeshi. Wanahisi Kirusi kabisa, na hawako kwenye ukurasa mmoja na wanasiasa wa kujitegemea wa ndani...”49
Kwa hivyo, kulikuwa na mwendelezo wa moja kwa moja. Mwana aliweka katika vitendo maendeleo ya kinadharia ya baba yake.
Wakati mmoja, alipokuwa akiongea juu ya siku za nyuma, Alexander Borodai alitaja "Mjomba Sasha" na "Mjomba Lev" Baada ya kufafanua ni nani tulikuwa tunazungumza juu yake, nilishangaa. "Mjomba Sasha" alikuwa Alexander Zinoviev, ambaye vitabu vyake vya sosholojia nilisoma miaka mingi iliyopita. "Miayo yake ya Urefu" ilichangia kuunda mtazamo wangu wa ulimwengu wa ujana. Kweli, "Mjomba Kushoto" aligeuka kuwa Lev Gumilyov. Hadithi kuhusu uhusiano wake mgumu na mama yake Anna Akhmatova na maisha yake ya kibinafsi yenye miiba yalikuwa ya kushangaza katika hali yao ya asili ya kila siku. Kama nilivyojifunza baadaye, Zinoviev na Gumilev pamoja na Yuri Borodai walichapisha nakala za pamoja. Na alikuwa Yuri Borodai ambaye aliandika hakiki ya kashfa ya kitabu cha Gumilyov "Ethnogenesis and the Biosphere of the Earth," ambapo nadharia ya shauku iliundwa.
Mbali na uhusiano wake wa kikazi, Borodai aliamsha huruma yangu ya kibinafsi. Mbali na Alexander Zakharchenko, alikuwa mmoja wa wale wachache ambao uhusiano wa kirafiki wa kweli ulitokea huko Donbass, kwani nafasi niliyokuwa nayo haikumaanisha kufahamiana kupita kiasi. Hatua kwa hatua nikiweka pamoja vipengele vya wasifu wake na njia ya maisha na kumuuliza kuhusu hilo, nilijiundia wazo ni barabara ipi iliyoongoza Borodai hadi Donbass. Ilikuwa zaidi ya asili. Njia ya Muscovite mwenye hati miliki, ambaye alikuwa na kila nafasi ya kuwa huria iliyosafishwa, hata hivyo, ilirekebishwa, kuhusishwa, kukasirishwa, kuunganishwa na kufungwa na tabia ya kibinafsi ya adventurism, maagizo ya baba, uzalendo wa dhati na uraibu wa adrenaline.
Mnamo 1992, kutoka mwisho wa Juni hadi Agosti, mwanafunzi mchanga wa Kitivo cha Falsafa cha Chuo Kikuu cha Jimbo la Moscow, Sasha Borodai, alijitolea kwenda vitani huko Transnistria, ambapo anapigana kama sehemu ya kikosi cha pamoja cha wilaya (TCO - ambayo baadaye itabadilishwa kuwa Askari wa Mpaka wa Wizara ya Usalama wa Nchi ya PMR). Kitengo chake kilikuwa katika mwelekeo wa kijiji cha Kopanka katika makazi ya Kitskany - Kremenchuk.
Mwisho wa vita, alirudi Moscow na kuendelea na masomo yake katika mwaka wa tatu wa Kitivo cha Falsafa cha Chuo Kikuu cha Jimbo la Moscow. Wakati huo huo anaanza kufanya biashara. Kupitia mtu anayemfahamu, Mikhail Ivanov, anapanga watu wengi wa kujitolea kwa huduma ya usalama ya Chuo Kikuu cha Ufundi cha Jimbo la Bauman Moscow, ambapo yeye mwenyewe aliajiriwa, akisimamia mabadiliko ya usalama. Katika jengo hilo, ambalo baadaye lingekuwa klabu ya MSTU, wapiganaji wake walihifadhi silaha. Mnamo 2016, pamoja na Borodai, katika majengo haya tutawasilisha beji ya "Donbass Volunteer" kwa Ivan Okhlobystin.
Wakati huo huo, anaendelea kushiriki katika harakati za kizalendo. Aliyechaguliwa kuwa mkuu wa Huduma ya Usalama ya Muungano wa Kitaifa wa Wokovu wa muda mfupi. Mnamo 1993, alishiriki katika hafla za kutetea Ikulu ya White (Baraza Kuu la Urusi) katika mapambano na Boris Yeltsin. Karibu kampuni yake yote ya kujitolea, ambayo ilishiriki katika utetezi wa PMR, ilienda naye. Makao makuu ya kitengo hicho yakawa majengo kwenye Mtaa wa Povarskaya, ambao baadaye ungeweka mgahawa wa mtindo "El Gauchito".
Wakati wa hafla hiyo, alishiriki katika shambulio la Ostankino, ambalo mwenza wake Vladislav Shurygin, ambaye baadaye alikua mwandishi maarufu wa vita, alijeruhiwa mguuni. Ilikuwa Borodai ambaye angekuwa karibu naye wakati huu, akiwa chini ya Jenerali Makashov. Alishiriki katika mazungumzo na kitengo cha Vityaz na asubuhi ya Oktoba 4, pamoja na askari wake, waliondoka White House, ambayo Vasily Fimin pekee, ambaye alikufa huko, alikataa kuondoka.
Alijitambulisha kama mzalendo wa Urusi na kusisitiza uzalendo. Baada ya hafla hizo, alialikwa kwenye gazeti la "Zavtra". Kwa wakati huu, alihitimu kutoka Chuo Kikuu cha Jimbo la Moscow na akaingia shule ya kuhitimu.
Mnamo 1994, Borodai alipata mafunzo ya kijeshi ya wakati huo kutoka kwa idara ya jeshi katika kitengo cha Kantemirovsky. Huko alikutana na wale waliokuwa upande wa pili wa vizuizi wakati wa dhoruba ya Ikulu. Alianza kuandika insha za kijeshi na alialikwa kufanya kazi katika RIA Novosti kama mwandishi wa vita.
Tangu mwisho wa 1994, amekuwa kwenye safari za biashara mara kwa mara kwenda Grozny. Alichapishwa katika RIA bila kuonyesha jina lake la mwisho, kama wengi wa waandishi. Wakati huo, kwa niaba ya RIA, kwa niaba ya uongozi, niliandika memo kwa Viktor Chernomyrdin juu ya hali ya Chechnya. Wakati akisimulia hayo, Borodai alicheka, akikumbuka jinsi alivyoichapisha tena kwa herufi kubwa kwa urahisi wa waziri mkuu wa wakati huo. Hivi ndivyo nilivyofanya kazi mnamo 1995 na 1996.
Wakati huo, Shurygin alimleta pamoja na Alexander Nevzorov50 maarufu wakati huo, lakini hakufanya kazi naye mara moja kwa sababu ya ukarimu na kutotosheleza kwa mwandishi wa habari wa mtindo. Kisha Borodai alialikwa na Alexander Prokhanov kwenye gazeti la "Zavtra" kama mwangalizi wa kijeshi. Huko tayari alichapishwa chini ya jina lake mwenyewe. Baadaye Borodai itaunda chaneli ya runinga ya mtandao "Den-TV".
Halafu, kwa sababu ya ukosefu wa pesa, Alexander Yuryevich alirudi tena kutoka kwa uandishi wa habari wa kijeshi kwenda kwa biashara, ambapo alichukua PR na kushawishi. Kesi kubwa ya kwanza ambayo niliibuka ilikuwa kuhusiana na Sibneft. Kuanzia wakati huo kuendelea, msingi wa biashara hiyo ulikuwa PR, pamoja na gazeti la Zavtra.
Wakati huo, tayari alikuwa marafiki na Igor Girkin, ambaye alihusika katika maswala ya biashara, akimpa fursa ya kupata pesa za ziada. Kufahamiana naye kulifanyika kwenye maandamano ya Mei 9, 1996 kupitia Olga Kulygina, ambaye alikuwa mwalimu wa matibabu huko Transnistria na aliwajua wote wawili kutoka wakati huo. Uhusiano ulikua haraka na kuwa wa kuaminiana na wa kirafiki, na Borodai akawa mungu wa mtoto wa kwanza wa Girkin.
Kama mwandishi wa habari wa kijeshi, wakati huo alijihusisha na Tajikistan, kwani baada ya Amani ya Khasavyurt mada ya Chechnya wakati huo ilianza kufifia. Kuanzia 1996 hadi 1999, Borodai alitembelea Tajikistan mara kwa mara, ambayo ilisambaratishwa na matokeo ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya umwagaji damu. Mara nyingi alifanya kazi na Idara ya 201. Alifanya safari nyingi na vitengo vya shughuli za kisaikolojia na uchunguzi wa mgawanyiko.
Kuhusu biashara na mambo yanayohusiana na hayo, alitembelea Afghanistan.
Wakati huo huo, alianza kusoma Ukraine.
Mnamo 1999, vita vya pili vya Chechen vilianza. Tangu mwanzoni mwa Agosti 1999 nilienda huko. Girkin alikwenda pamoja naye, ambaye alimpa hati za waandishi wa habari. Katika huduma hiyo, safari ya biashara ya Girkin haikuidhinishwa kwa muda mrefu; alihitaji kuinua ngazi ya kazi, na kwa ajili ya kuendesha uzalendo tu. Kufikia wakati huo, Alexander Yuryevich tayari alikuwa na miunganisho mingi katika mazingira ya jeshi, na Borodai, kupitia jarida la askari wa ndani "Katika Kituo cha Kupambana," kwa msaada wa mhariri wa wakati huo Vladimir Sheremet, alimpa Girkin hati za mwandishi wa vita, ambayo ilimruhusu kusafiri na Borodai.
Huko, Alexander anapigana na kufanya kazi katika "eneo la Kadar" katika kikosi maalum cha 8 cha askari wa ndani, ambacho alikuwa tangu mwanzo wa 1996 na alikuwa marafiki na kamanda wake Vladimir Ivanov. Kisha wilaya ya Novolatsky. Wakati mwingine Borodai aliingia Chechnya ilikuwa Januari 2000. Binafsi alishiriki katika shambulio la pili kwa Grozny. Alizungukwa katika wilaya ya Zavodskoy ya Grozny, kitengo alichokuwemo kilipata hasara kubwa kwa kuuawa na kujeruhiwa.
Kisha akarudi tena Moscow na kuendelea na biashara yake, lakini mwaka uliofuata, 2001, alienda tena Chechnya na Girkin, ambapo aliwekwa katika wilaya ya Vedeno, katika kambi ya Khatuni ambayo baadaye ilijulikana sana.
Nilimuuliza Boroday: "Alexander Yuryevich, kwa nini ulikuwa huko? Tayari ulikuwa mtu tajiri, aliyeanzishwa, mwenye heshima," ambayo alipokea jibu: "Kwangu mimi." Kwa wazi, nia ya msingi kwake ilikuwa hatua ya kijeshi na uzalendo. Kujitambua.
Na tena biashara. Mnamo 2003, Igor Girkin anarudi kutoka Chechnya na mke mpya. Alianza kuwa na matatizo makubwa ya fedha kwa ajili ya maisha, na akageukia Boroday na ombi la msaada. Alexander Yuryevich alimpa "uuzaji" kwa njia ya mbadala ya huduma kwa shughuli za siri za kulipwa, pamoja na wale ambao Girkin angewalaani hadharani baadaye.
Kwa wakati huu, Borodai alikuwa akiendeleza miradi katika biashara na siasa, akiunga mkono uchaguzi. Alijiendeleza kama mtaalamu na kuheshimiwa PR mtu na lobbyist.
Alexander Borodai katika mkutano wa hadhara huko Donetsk, Mei 2014
Kufikia wakati huo, nilikuwa nimekutana na Konstantin Malofeev51, ambaye nilikuwa nikitekeleza naye mradi wa kushawishi kupitishwa kwa Sheria ya kupiga marufuku ushoga nchini Urusi. Sheria ilikuwa ngumu sana.
Kazi pia iliendelezwa kikamilifu nchini Ukraine. Sehemu kuu yake bado inabaki kuwa siri, cheche ndogo tu mara kwa mara hupenya anga. Kwa mfano, mmiliki wa moja ya chaneli za kati za TV za Kiukreni "1 + 1", Alexander Rodnyansky, alikiri katika mahojiano kwamba mnamo 2006 alishirikiana na Borodai katika vita dhidi ya oligarch Igor Kolomoisky52.
Baadaye, tangu mwanzoni mwa hafla za Uhalifu, Alexander Boroday alikua mshauri wa Sergei Aksenov, ambapo alivutia miunganisho yake ya kibinafsi, pamoja na Igor Girkin.
apotheosis ya njia hii ilikuwa Donetsk. Alexander Borodai atakuwa kesi ya kipekee katika michakato ya kupigania uhuru wa majimbo changa na migogoro ya silaha. Wala kabla wala baada yake hakuna mifano wakati mkazi na raia wa Shirikisho la Urusi, Muscovite, hata kwa muda mfupi, aliongoza jimbo au wilaya yoyote nje ya Urusi. Bila shaka, viongozi wa Ossetia Kusini, Abkhazia, na Transnistria walikuwa na uraia wa Kirusi. Lakini wote walikuwa wenyeji ambao walipokea pasipoti za Kirusi. Borodai aliunda mfano wa kipekee wa kihistoria.
 
Kuhusu watu wa kujitolea na wanamgambo
Maendeleo ya maandamano
Vikosi vya kijeshi vya Donbass vimekuwa jambo la kipekee katika nafasi ya baada ya Soviet. Hili ndilo jeshi pekee ambalo lina jumla ya asilimia mia moja ya watu wa kujitolea, ambao baadhi yao hawapati mshahara hata kidogo na hutoa sehemu kubwa ya mahitaji yao ya kijeshi na ya msingi ama kwa gharama za kibinafsi au kwa fedha kutoka kwa wafadhili. Hii ni ndoto ya serikali yoyote.
Muundo wa wanamgambo na watu wa kujitolea (pamoja na tofauti rahisi ya uainishaji kwamba wanamgambo walikuwa wa ndani, na watu wa kujitolea walikuwa kutoka Urusi na nchi zingine) ulikuwa wa hali ya juu na ulibadilika sana katika vipindi tofauti katika maendeleo ya matukio katika Donbass. Mmoja wa wajitolea mashuhuri mara moja, katika mazungumzo nami, hata alipendekeza mfumo wake mwenyewe wa kutathmini mienendo hii. Aliangazia hatua kadhaa za mpangilio, ambazo nilifafanua na kuongezea.
Ya kwanza ni ya kisiasa, tangu mwanzo wa shirika la machafuko hadi takriban nusu ya pili ya Mei 2014. Muundo wa washiriki wa maandamano kwa kiasi kikubwa ulikuwa wa kiraia. Watu walijitokeza, wakitegemea hali ya Uhalifu, iliyopendelea sana maandamano ya kisiasa kwa njia tofauti. Nilivutiwa na harakati za fujo za kisiasa na fursa ya kutetea kanuni zangu. Kulikuwa na waaminifu wengi, watu wasio na utulivu ambao walitarajia kujitambua katika msukosuko wa jumla.
Ya pili ni ya kisiasa-kijeshi, kutoka katikati ya Mei hadi mwisho wa Juni 2014. Kwa usahihi, ilianza kumalizika baada ya vita vya uwanja wa ndege wa Donetsk. Lakini washiriki wengi katika hatua ya kwanza hapo awali walichukulia kwamba vita na mapigano mengine ya ndani kuwa matukio ya pekee na walianza kuacha vita wakati mapigano ya silaha yalikua ya kawaida. Ingawa wengine walikimbia mara moja.
Kwa wakati huu, silaha zilikuwa tayari zimetumika, na tayari ilikuwa wazi kuwa mapigano ya kijeshi na hasara hazingeweza kuepukika. Lakini bado kulikuwa na matumaini kwamba hali ilikuwa ya muda mfupi na ingeisha haraka ama kwa makubaliano ya kisiasa kwa serikali mpya ya Ukraine au kwa kuingilia kijeshi kwa Urusi. Wengi walisafiri kwa nia sawa na huko Crimea. Kulikuwa na wazalendo wengi, watu wa maandamano ya kisiasa na kukabiliwa na romance wakati wa vita.
Katika hatua ya kwanza ya mapambano, wanamgambo walitatua tatizo la ukosefu wa vifaa vya kijeshi kwa kutumia njia zilizoboreshwa.
Wa tatu ni wa kujitolea wa kijeshi, kutoka mwisho wa Juni hadi nusu ya pili ya Agosti 2014. Kipindi kigumu zaidi. Kipindi cha mafungo, upotezaji wa eneo, ukosefu wa ufahamu wa matarajio yoyote wazi. Wale waliokuja katika kipindi hiki walijazwa na motisha angavu zaidi. Wajitolea wa kipindi hiki walipanda hadi kufa, walipanda ili kulinda idadi ya raia waliouawa wa Donbass, licha ya ukosefu wa msaada wa serikali na uelewa wa hatima yao ya baadaye.
Hasara ikawa kubwa. Kwa kuwa wengi wa wajitolea hawakuripoti data yao halisi, na katika vitengo vingi rekodi za wafanyakazi hazikuhifadhiwa, wakati huo mara nyingi iliwezekana kukutana na hali ambapo wafu walizikwa chini ya idadi tu. "Askari 1, Askari 2" na kadhalika. Wakati bado uko mbele kutafuta askari wasiojulikana wa vita vya Donbass na kutathmini kazi yao.
Ya nne ni jeshi la pamoja la wanamgambo. Kuanzia katikati ya Agosti 2014 hadi masika 2015. Ushindi ulishinda katika vita muhimu, na ikawa wazi kuwa DPR ilikuwa ikigeuka kuwa mradi wa muda mrefu. Wanamgambo walianza kubadilika kuwa maiti za kijeshi za kawaida (zinazoitwa "wanamgambo wa watu" kulingana na maana ya asili ya "wanamgambo" wa kihistoria wa neno53), na mfumo wa udhibiti uliounganishwa ulijengwa polepole. Ushiriki wa muda mfupi wa watu waliojitolea katika vitengo vya ndani au vitengo tofauti ulikua katika huduma ya kijeshi ya kudumu.
Ya tano ni jeshi la wanamgambo. Spring 2015 - spring 2016. Muundo kamili wa jeshi la mseto wa jeshi la kawaida la DPR na miundo ya kijeshi ya kujitolea imeundwa. Huduma hiyo ikawa ya kudumu, kwa kuzingatia sheria na kanuni za kijeshi.
Sita - spring 2016 - sasa. Ujanibishaji. Wajitolea wa Kirusi wanaondoka hatua kwa hatua katika jeshi la DPR; linageuka kuwa muundo wa jeshi la ndani.
Baadhi ya "wazalendo wa kitaalam kwa mbali" wanasema mengi kwamba ikiwa Urusi itatangaza vita dhidi ya Ukraine, basi na ndipo tu wangeenda huko. Nadhani huu ni ujinga. Kila mtu ambaye alitaka kwenda, akaenda. Wale wanaozungumza juu ya utayari wao wa kutetea ndugu zao, historia, kumbukumbu ya mababu zao, idadi ya raia walioangamizwa chini ya usimamizi rasmi wa Urusi, na dhamana ya hali, tuzo na faida, ni wanafiki na wasemaji au waigizaji waliofunzwa tu ambao wana. hakuna nafasi katika michakato yenye utata kama ya kijeshi na kisiasa ambapo uhuru wa kuchagua na tathmini ya kibinafsi, na sio agizo kutoka juu, ndio kichocheo cha kimsingi, ambacho kinapaswa kufuatwa na mfumo wa kawaida, mpango mmoja na uwajibikaji kwa masilahi ya Nchi ya Mama. . Wanaweza kutegemea mafao na mapendeleo ya kibinafsi, lakini kuna uwezekano mkubwa kwamba hawajitahidi kufikia malengo ya kujitolea.
DPR, kujaza tanki, Julai 2014
Na lazima tuseme kwa uaminifu kwamba sehemu fulani ya jamii ya Kirusi ilijibu tu badala ya kutojali kwa matukio ya Ukraine. Kwa hivyo, pamoja na waoga na wasemaji, kwa wengi, ushiriki na msaada kwa michakato ya Donbass haukuwa hitaji muhimu. Sehemu kubwa ya Warusi walikuwa na wasiwasi wa dhati juu ya wakaazi wa Donbass na walichangia vitu vya kimwili. Lakini dhabihu ya pesa na dhabihu ya maisha ni viwango tofauti kabisa vya huruma.
Hakuna shaka kwamba ikiwa katika hatua ya msimu wa joto-majira ya joto ya 2014 idadi ya wajitolea wa Urusi na wanamgambo wa ndani ingekuwa kubwa zaidi, na takwimu za jumla zingelinganishwa na vikosi ambavyo Kiev iliweka, basi uongozi wa Urusi ungekuwa nao. sababu zaidi za kukubali suluhu zisizo na utata.
Labda hii sio kwa sababu ya ukosefu wa shauku katika hafla za Ukraine, lakini kwa hali ya jamii yenyewe. Baadhi ya hatua muhimu za uimarishaji lazima zifikiwe baada ya muda mrefu wa uharibifu wa kijamii. Urejesho wa wakati mmoja wa shauku hauwezekani. Na ili kufikia hili, ni muhimu kupitia hatua, moja ambayo ni matukio katika Donbass.
Na kwa vizazi vijavyo na matukio ya nchi iliyoanzishwa upya, wajitolea wa sasa wa Kirusi wa Donbass watakuwa wimbi la kwanza la mashujaa wapya.
Katika hali ya jumla ya wanamgambo wa ndani, Cossacks walijitokeza. Hapa unahitaji kuelewa kwamba Cossacks katika Donbass inayopigana haijawahi kuwa muundo mmoja uliounganishwa. Badala yake, chini ya kivuli chake kulikuwa na vikundi vingi vikubwa na vidogo, ambavyo kila moja ilionyesha kwa njia tofauti. Wakati huo huo, ni muhimu kutofautisha kati ya kutembelea Cossacks na Cossacks za mitaa. Kiwango cha mchango katika ushindi wa jumla na matatizo zaidi kati ya vikundi hivi kilikuwa tofauti.
Walikuwa wajitolea wa Kirusi wa Cossack ambao walikuwa wa kwanza kwenda kusaidia watu wa Donbass. Msingi wa Rostov "Minplit" ukawa pedi ya uzinduzi kwa mamia ya wazalendo.
Katika mwelekeo wa Lugansk, Ataman Nikolai Kozitsyn alisimama haswa, ambaye kwa hatua fulani alitenga sehemu ya eneo la LPR, akitenda, kulingana na mila ya jumla, kama mmoja wa wakuu wa appanage na wakati huo huo kuilinda kutoka kwa adui. . Pia kulikuwa na wataman wa kujitegemea wa kiwango cha chini, wakidhibiti makazi "yao".
Katika DPR hali ilikuwa na maelezo yake. Mwanzoni, baadhi ya vitengo vya Cossack vilipigana peke yao, wakati wengine walikuja kwa muda mfupi kushiriki katika uhasama kama sehemu ya "Vostok", "Oplot" au aina nyingine.
Wajitolea wa Cossack walifanya ulinzi wa idadi ya mwelekeo muhimu wa kimkakati, na pia waliunda uti wa mgongo wa sehemu kubwa ya vitengo vya wanamgambo. Na ni wao, chini ya mwamvuli wa kikosi cha Vostok, ambao misingi ya nne na ya tano walitumia tu kama besi na rasilimali, ambayo kwa muda mrefu ilikuwa msingi wa ulinzi wa Saur-Mogila54. Vikosi vya Filin, Plastuns, Kikosi cha Cossack Baklanovsky, na "Wolf Hundred" vilionyesha ujasiri bora.
Baada ya ongezeko la haraka la baada ya Agosti katika miundo yote yenye silaha kuanza, Cossacks haikubakia mbali na taratibu hizi.
Wingi wa uundaji wa Cossack ulianza kwenda chini ya mwamvuli wa Igor Nikolaevich Bezler, akipanua na kupanua mali yake, ingawa idadi ya vikundi na vikundi viliendelea kudumisha uhuru. Hali hii iliendelea hadi Bes alipoondoka DPR mnamo Novemba 2014.
Na kisha Cossacks waliachwa bila mamlaka isiyo na masharti. Kwa muda, ataman wa eneo la Donetsk Yuri Safronenko, ishara ya simu "Batya" (ishara ya "nadra" kama hiyo) ilifanya hivyo.
Kuanzia wakati huo, jina la Cossack lilipuuzwa sana. Miundo ya Bati iligunduliwa katika ukweli mwingi haramu. Na dhidi ya hali hii, kwa kweli hawakutambua jukumu kuu la serikali za Donetsk na Lugansk.
- Waziri mwenza! Tunawezaje kukubali kutupa idara kadhaa za polisi za mkoa na soko la Sokol ili rasmi liwe letu peke yetu? Na kuteua Cossacks wetu kama manaibu katika uchaguzi wa Baraza la Watu. Tutafikia makubaliano na yeyote tunayehitaji. Watu ishirini hadi thelathini wanahitajika.
Akiwa ameketi mbele yangu, msaidizi wa Yuri Safronenko, mpelelezi wa zamani wa polisi wa Kiukreni, ambaye sasa ni mkuu wa "idara ya uendeshaji" na ishara ya simu "Wakili" katika safu ya Donetsk Cossacks Bati, anatoa hisia ya kusikitisha. . Maneno ya vimelea "kukubaliana" na "risasi" yanasikika daima. Ukaribu wao huunda muundo wa kipekee wa kile kinachozungumzwa.
Hotuba iliyowasilishwa vibaya, kiwango cha chini cha elimu, ujinga wa kanuni za msingi za kisheria (kwa polisi wa Kiukreni hii ni karibu sheria) ni zaidi ya fidia kwa kiburi na ulevi wa nguvu za jeshi lililosimama nyuma yake.
Anatenda nami kwa adabu, akionyesha heshima. Lakini kiini cha maombi yake kinaonyesha wazi machafuko ambayo sasa yanatokea katika vichwa vya watu hawa na matendo yao. Nijuavyo mimi, baada ya muda fulani atauawa na watu wake mwenyewe.
Kisha, mwezi wa Aprili-Mei 2015, wote watapokonywa silaha na miundo ya Wizara ya Usalama wa Nchi, Wizara ya Mambo ya Ndani kwa msaada wa jeshi, na wale waliohusika na uhalifu huo watakamatwa.
Wakati huo huo, sehemu kubwa ya wapiganaji kabisa, wanaoishi tu na maadili ya mapigano ya kijeshi kwa maadili na maoni yaliyotetewa, wamesimama mstari wa mbele na kupigana kwa heshima katika regalia ya Cossack, walianguka chini ya wimbi la jumla la uzembe. Ilibadilika kuwa ukiukwaji wa baadhi ulidharau jina tukufu la mashujaa halisi.
Na kisha miundo huru ya kijeshi ya Cossacks ilivunjwa, vikundi vyenye shida zaidi vilipokonywa silaha, na wanaharakati wao waliwekwa kizuizini. Kuanzia wakati huo na kuendelea, vitengo vya Cossack viliingia katika mfumo ulioundwa wa vikosi vya jeshi la jamhuri na kusitisha uwepo wao wa kujitegemea.
Tofauti kati ya wanamgambo na watu wa kujitolea
Watu wa kujitolea na wanamgambo mara nyingi walitofautiana sana katika motisha zao. Ikiwa watu wa kujitolea walikuja kwa sababu za kiitikadi, kwa msingi wa uchaguzi wao juu ya kanuni za kibinafsi, maadili, Ulimwengu wa Urusi, na hitaji la kuwalinda dhaifu, basi wanamgambo mara nyingi hawakuwa na motisha ya kiitikadi, ingawa, kwa kweli, kulikuwa na watu wengi wenye nguvu za kisiasa. matarajio. Na hii inaeleweka kabisa.
Baada ya yote, moja ya nia kuu kwa wenyeji ilikuwa kwamba mgeni alikuja nyumbani kwao. Anajaribu kumkamata na kuweka sheria zake mwenyewe. Upande wa Kiukreni, haswa wa kitaifa, wanaoitwa vitengo vya "kujitolea", walitofautishwa na vitendo visivyo na kikomo. Uporaji wa mara kwa mara, ubakaji, wizi, mauaji ya raia, uonevu wa hali ya juu, ulipizaji kisasi dhidi ya wasiotakiwa, ukandamizaji wa wapinzani uliibua mtazamo wa kutosha.
Hapa, bila shaka, mawazo ya awali ya "Donbass" yanapaswa kuzingatiwa. Maeneo haya yalijaa roho ya watu huru wenye jeuri, waliochanganywa na kambi, upangaji upya wa kikabila, pamoja na kazi ngumu na hatari ya kimwili. Hakuna mahali pengine ambapo nimeona matumizi mengi ya jina la "Wild," na hii sio bahati mbaya. Pia haikuwa bahati mbaya kwamba wenzao wa jambazi, ambao walifuata wajitolea wanaostahili kutoka Caucasus, walifukuzwa haraka, kwa ujinga na hivi karibuni kukamilisha majaribio yao ya kutawala katika mazingira ya Slavic, ambayo yalikuwa ya kawaida katika siku za hivi karibuni.
Tabia ya jumla ya Donbass iliwekwa juu ya hali maalum ya uzalendo wa mijini wa Donetsk, uliowekwa na uhusiano wa miaka mingi kati ya wakazi wa eneo hilo na serikali na vituo mbalimbali, wakati uzalendo halisi ulizingatiwa kuwa wa kikanda pekee. Kuna maeneo machache ambapo unaweza kupata upendo wa dhati kwa jiji lako. Mara nyingi wakaazi wake walishiriki katika utetezi, sio kwa Ulimwengu wa Urusi, na sio kwa kulipiza kisasi dhidi ya adui, lakini kwa sababu tu wageni walitaka kuingia katika jiji LAO.
Mwanzoni kabisa, niliona ubora huu huko Khodakovsky, nikizingatia kuwa ni sifa ya tabia. Yeye, ambaye hapo awali alikuwa na shaka juu ya wazo la DPR na Novorossiya, mfanyakazi wa kazi wa vikosi maalum vya SBU, alikuwa na jambo kuu ambalo lilimsukuma kupigana, na hii ilikuwa mapenzi yake kwa Donetsk. Kisha, nikitazama pande zote, niligundua kuwa hisia hii ilikuwa kila mahali katika jiji.
Upande mwingine wa sarafu hii ilikuwa nia ya kupigania nyumba ya mtu pekee. Mara nyingi watu walikuwa tayari kupigana kishujaa hadi kufa katika eneo lao, lakini hawakuwa na hamu kabisa ya kuendelea. Kwa mfano, wilaya ya Petrovsky ya Donetsk ndiyo iliyopigwa makombora zaidi katika jiji hilo. Marinka na Krasnogorovka waliovumilia kwa muda mrefu waliipiga, wakiinama pande zote mbili, na eneo lenyewe lilikuwa chini ya ufyatuaji wa risasi usio na huruma. Adui alipanga mara kwa mara kuichukua, kwa kufanya uchochezi na mashambulizi ya ndani, na kwa kukusanya vikosi muhimu vya kijeshi kuzunguka eneo hilo. Katika mkesha wa uchaguzi wa Baraza la Watu wa DPR, tulifahamu mpango wa adui wa kukata eneo hilo, kuingia ndani na kulishikilia kwa muda mrefu iwezekanavyo. Hii, kwa upande mmoja, iliunda chachu ya kusonga mbele zaidi ndani ya jiji. Kwa upande mwingine, ilitoa sababu ya kutangaza kwamba wakati wa uchaguzi kulikuwa na vita katika mji na sehemu yake ilikuwa chini ya udhibiti wa Ukraine.
Lakini haikuwepo. Wakazi wa eneo hilo waliunda safu za ulinzi. Wao wenyewe kwanza walijipanga katika vitengo vya kujilinda, ambavyo baadaye vilikuja kuwa sehemu ya vikosi vya jeshi la jamhuri. Hasa katika "Oplot". Na adui akaganda mbele ya Petrovka. Walakini, walikuwa tayari kupigana haswa katika wilaya ya Petrovsky ...
Hali hii ilileta ugumu kwa vitendo zaidi vya kukera. Hesabu ya wanamgambo walio tayari kupigana, kusonga mbele katika safu zilizoimarishwa za ulinzi wa vikosi vya Kiukreni, ilitoa matokeo ya kukatisha tamaa. Ikawa kadiri tulivyozidi kusonga mbele ndivyo tungepoteza zaidi watu wa eneo hilo ambao walikuwa wamebaki nyuma katika makazi yao. Waukraine walitatua maswala kama haya na vikosi vya utaifa, lakini hakika hatungechukua hatua kwa kutumia njia kama hizo.
Muundo wa wanamgambo, ambao wakati huo ulikuwa tofauti kabisa na jeshi la kawaida, kwa asili haukuruhusu watu kulazimishwa kupigana. Wakati mwishoni mwa Julai 2014 Strelkov alipendekeza kutekeleza uhamasishaji kamili wa kulazimishwa, Baraza la Mawaziri la Mawaziri lilipinga kabisa kwa sababu za kukataliwa kwa wazo la wanamgambo na kunakili vitendo vya Ukraine na hatua zao za kulazimisha.
Matatizo ya malezi ya darasa la usimamizi na sababu ya Kirusi
Kuchomwa na moto wa hisia,
Tunatembea katika maisha kwa ukaidi,
Vituko vya kupendeza zaidi
Kwa akili zilizopinda.
Mwishoni mwa vuli, wale ambao walijiona kuwa wasimamizi zaidi kuliko wapiganaji walikuwa wakizidi kuhama kutoka Urusi hadi jamhuri. Kulipokuwa na joto sana, kulikuwa na wachache tu. Mfano wa kuvutia zaidi wa mfanyakazi wa kujitolea wa kiraia ambaye alikimbia sana ndani yake alikuwa gavana wa zamani wa eneo la Pskov, Evgeny Mikhailov, 55 ambaye, kwa hiari yake mwenyewe, aliwasili kutoka Urusi huko Donetsk mnamo Julai 2014. Lakini kesi kama hizo zilikuwa chache wakati huo.
Idadi ya wasimamizi wenye shauku ilianza kuongezeka kadiri jamhuri ilivyokuwa ikiimarika na hatari ya makabiliano ya kijeshi ilipungua. Karibu wote walikuwa ama wastaafu au wastaafu, wanajeshi au raia. Wengi wao baadaye wangeitwa askari wa siri wa Kirusi kwa sababu tu ya kuwa na uraia wa Kirusi, ambayo ilikuwa mbali na ukweli, lakini wandugu wenyewe mara nyingi hawakukataa hili, na kuacha kuwa na ukungu. Muonekano wa vile ulikuwa wa asili kabisa. Ulimwengu wa Kirusi hauwezi kujengwa tu kwa nguvu ya silaha.
Tatizo kuu la wimbi hili jipya la wageni (sio wote, bila shaka) lilikuwa ukosefu wa sababu yoyote ya kuwadharau wenyeji, licha ya ukweli kwamba wengine walijiruhusu kufanya hivyo. Kuchukua fursa ya mamlaka ya mtu mwingine, baadhi ya wale ambao nyumbani walikuwa inconspicuous minyoo ya kijivu armchair, mara nyingi kwa muda mrefu imeandikwa off kwa kustaafu au katika hifadhi, katika Donbass kueneza manyoya yao na, kuchukua fursa ya halo ya Urusi, majivuno nje mashavu yao. Khlestakovism ilienda mbali.
Wakazi wa Donetsk walipata vita na huzuni ambazo wahusika kama hao hawakuweza hata kuziota. Hadithi kuhusu jinsi "Nina vita vinne nyuma yangu" mara nyingi zilimaanisha, bora, kukaa kupitia vita hivi katika makao makuu chini ya ulinzi wa askari wa kawaida wa Kirusi. Na regalia zilizopita hazikuwa muhimu. Vita hivi vilihitaji ushujaa mpya. Lakini sifa ya baadhi ya waanzilishi wa kutembelea ilikuwa tu kwamba, kwa bahati, walitoka kwa Nchi kubwa zaidi.
Kulikuwa na zaidi ya wale ambao walipendelea kumuhurumia Donbass na maoni, vita ambayo ilikuwa ikifanyika kwenye tovuti yake, kutoka mbali, wakitoa tathmini, wakiweka lebo kwa wapiganaji na washiriki wengine wa moja kwa moja katika mchakato huo. Kulikuwa na gwaride la watu tulivu wapiganaji kwenye Mtandao, wakidai kwa hasira vita kubwa huku wakikataa kabisa ushiriki wao katika hilo. Zaidi ya hayo, kila moja ya haya yalikuwa na maelezo ya mtu binafsi kwa sababu za udhaifu wao.
Wengi wao, kimsingi, hawana uwezo wa kuchukua hatua, wakiacha mvuke wao wote wa kizalendo katika vita visivyoisha na vya ofisi, gumzo na nakala kwenye Mtandao, ambapo walisimamisha sanamu na kuteua wahuni. Mara nyingi zaidi kuliko hivyo, hii ilikuwa na uhusiano mdogo na ukweli wa lengo. Bila shaka, dokezo la wahusika maarufu kutoka kwa "Ndama wa Dhahabu" isiyoweza kuharibika na Ilf na Petrov lilijipendekeza.
"Takriban wote walikuwa wamevaa fulana za pique na kofia za uzalendo za besiboli. Wengine hata walivaa T-shirt na maneno "USSR" juu yao. Wengine, katika hali ya hewa yoyote, walijaribu kuvaa mavazi ya kijeshi au ya wavuvi, yaliyowekwa na chevrons angavu, ambapo neno "Novorossiya" lilionekana kila wakati, licha ya ukweli kwamba sehemu kubwa ya wavaaji wao hawajawahi kupigana, na wengine hawakuwahi hata kwenda. Donbass. Vests walikuwa katika mtindo, ambayo labda ilihusishwa na Novorossiya, ambayo ilibidi kupasuka.
Hapa, kwenye mabaraza anuwai, vipande vya kila aina ya mashirika ya kujitolea, miradi ya jingoistic, wachambuzi wa ndani, ombaomba ambao wanajua jinsi ya kupata utajiri kwa nchi nzima mara moja, waandishi wa matangazo, wanamgambo waliokataliwa na mifumo ya kijeshi ya Urusi na Donbass, ya milele. "wapiganaji dhidi ya serikali" na viongozi wengine wa waheshimiwa, ambao walinyauka kwa sababu ya kupungua kwa nguvu ya uzalendo kwenye vyombo vya habari na kupungua kwa mito na mito yenye misukosuko ya ufadhili na misaada ya kibinadamu, ambayo baadhi yao ilifanya iwezekane kuchanganya kwa mafanikio. hitaji la kiroho la Urusi Kubwa kutoka Sri Lanka hadi Timisoara na suluhisho la mahitaji ya kibinafsi, wastaafu wa kijeshi wasio na maana, wanawake walioinuliwa, matapeli wajanja wa Kiukreni wanaojifanya kama viongozi wa mwanzo wa mapinduzi ya Donbass-Novorossiysk, makarani wazimu, wafanyabiashara wadogo waliofilisika na riffraff wengine. .
Hapo zamani za kale walikusanyika hapa ili kujadili jinsi ya “kuua saba kwa kishindo kimoja.” Majivu ya Klaas yaliendelea kugonga kwenye fahamu iliyovimba. Sasa walivutiwa hapa, kwenye kona inayojulikana ya Mtandao na vyama vya ofisi, na tabia ya muda mrefu na hitaji la kukwaruza ndimi zao. Walisoma tovuti ya "harakati ya Novorossiya" kila siku - hawakuheshimu rasilimali za "pro-Kremlin Surkov" - na kila kitu kilichotokea ulimwenguni kilizingatiwa kama utangulizi wa "mfereji wa Novorossiya". Mfereji wa Novorossiya ulikuwa wa kudumu kwao maishani, ambayo ilielezea kwa nini walijikuta wameachwa nje ya kile kinachotokea. Hapo zamani, mwanzoni mwa matukio, Novorossiya, kama mtangulizi wa upanuzi wa Urusi au ufunguo wa shirikisho la pro-Russian ya Ukraine, alikuwa na nafasi zinazoonekana na kila kitu kilikuwa cha furaha na, kama ilionekana kwao, mara moja kutatuliwa. matatizo magumu ya jamii ya Kirusi na serikali kwa ujumla, ilileta maana kwa kijivu kuwepo kwa wengi kwamba "hadithi ya Novorossiya" bado iliangaza mwanga wa dhahabu kwenye kona yao mkali, huku ikiwapa fursa ya ujanja zaidi na kuhesabu. kuhakikisha uwepo wao wa kifedha na kisiasa.
- Je, umesoma kuhusu mkutano wa mwisho katika umbizo la Normandy? - vest moja ya pique ilishughulikia fulana nyingine ya pique. - Hotuba ya Lavrov?
- Lavrov ndiye kichwa! - vest iliyoulizwa ilijibu kwa sauti kama kwamba alikuwa na hakika na hii kwa msingi wa miaka mingi ya kufahamiana na mwanadiplomasia.
Umesoma hotuba gani Strelkov alitoa katika mkutano wa wafuasi huko St. Petersburg, utoto huu wa mapinduzi?
- Naam, tunaweza kuzungumza nini ... Strelkov ni kichwa! Sikiliza, Maxim,” alimwambia yule wa tatu akiwa amevalia T-shati ya mafuta. Unaweza kusema nini kuhusu Strelkov?
"Nitakuambia kwa uwazi," T-shati ilijibu, "usiweke kidole chako kinywani mwa Strelkov." Binafsi nisingeweka kidole changu juu yake.
Na, bila aibu hata kidogo na ukweli kwamba Strelkov hangeweza kumruhusu Maxim kuweka kidole chake kinywani mwake, T-shati iliendelea:
- Lakini haijalishi unasema nini, nitakuambia kwa ukweli - Babkin bado ni kichwa pia.
Vests za pique ziliinua mabega. Hawakukataa kwamba Babkin pia alikuwa kichwa. Lakini zaidi ya yote, Dugin aliwafariji.
- Dugin! - walisema kwa shauku. - Hii ni kichwa! Yeye na mradi wake wa Noomachia na wazo la vita kati ya mila na usasa ...
"Nitakuambia kwa uwazi, Monsieur Yegor," Maxim alinong'ona, "kila kitu kiko sawa." Malofeev tayari amekubali Novorossiya, lakini unajua chini ya hali gani?
Vests za pique zilikusanyika karibu na kunyoosha shingo zao za kuku.
Isipokuwa kwamba Odessa na Mariupol wanatangazwa kuwa miji huru. Malofeev ndiye kichwa. Baada ya yote, wanahitaji bandari kuuza makaa ya mawe na chuma kwa mtu? Tutauza kupitia bandari.
Katika tangazo hili macho ya wazalendo waliokusanyika yaling'aa. Wamekuwa wakitaka kuuza kwa miaka mingi,
- Strelkov ndiye kichwa! - walisema, wakiugua. - Dugin pia ni kichwa.
Wakati shujaa wetu aliamka kutoka kwa mawazo yake, aliona kwamba alikuwa akishikiliwa kwa nguvu kando ya koti lake na "Novorossian" asiyejulikana katika kofia iliyokandamizwa na kuficha mafuta na chevrons mbili za rangi nyingi. Baa ya tuzo bandia iliyo na mpira wa povu na ishara za plastiki za tuzo ambazo hazipo ziliteleza kando, na kupitia shimo kubwa kwenye koti wazi mtu angeweza kuona muhtasari wa bendera iliyo na mistari iliyovuka juu yake na wasifu wa Stalin na monogram inayozunguka " Sitasahau Maandamano ya Barafu.”
"Na ninakuambia," mummer alipiga kelele katika sikio lake, "kwamba Putin hatachukua chambo hiki!" Hatachukua chambo hiki! Je, unasikia?
- Reshetnikov ndiye mkuu! - alikimbia baada ya. "Na Aksenov ndiye mkuu ..."
Na ukweli ulikuwa kwamba nia kuu ya tabia kama hiyo kati ya wengi ilikuwa hofu. Hofu ya kifo, kuumia. Au hofu ya kupigwa marufuku kuingia Ulaya au Amerika. Hofu ya vikwazo au uwezekano wa mashtaka ya jinai. Lakini daima hofu ya banal. Na mimi binafsi nilijua wengi wa wale ambao waliogopa tu kudhibitisha maneno yao ya kujifanya na vitendo.
...Mwishoni mwa vuli 2014. Nilifanikiwa kutorokea Moscow kwa siku tatu. Ninahitaji kutatua masuala kadhaa ya kazi na kuona familia yangu.
Jioni katika moja ya migahawa ya Moscow. Kwa macho ya kushangaa ninawatazama Muscovites wasio na wasiwasi, wakihisi kama cadet katika chuo kikuu cha kijeshi, kwenye likizo kwa mara ya kwanza baada ya "karantini" kutoka KMB56 na kushangaa kwamba ulimwengu hauandamani kwa malezi, kwa sare, hulala sio tu baada ya. inazima na haimsalimui mkuu katika cheo. Mimi bata chini reflexively kutoka kwa sauti kubwa, mkali.
Mtu aliyenialika kwenye mgahawa, ambaye ninamwona rafiki yangu, ameketi kinyume chake. Tunazungumza juu ya Donbass, watu na shida zao.
Vladimir anafurahi. Akirekebisha miwani yake na kuashiria ishara, anadai kumpeleka Donetsk.
- Vova, kwa nini unahitaji hii?
- Na kwa nini unahitaji?! Kwa nini ulienda?
- Volodya, vizuri, tumezungumza juu ya hili mara nyingi. Nina mkokoteni na mkokoteni mdogo. Mimi ni Kiukreni, na kile kinachotokea huko kinanihusu. Odessa ni mji wangu, na moja ya msukumo kwa treni ilikuwa matukio ya pili ya Mei. Na sikuweza kuifanya kwa njia nyingine yoyote. Kila siku nilisoma kwa hamu habari kuhusu vita hivi. Rukia kutoka tovuti hadi tovuti. Tafuta chembe za ukweli katika mikondo ya uwongo na propaganda. Sikuweza kutazama picha za watoto waliouawa bila kujali. Wakati huo huo, ninaelewa kuwa matukio ya kiwango cha kimataifa na matokeo yanatokea karibu, na kwa wakati huu mimi hutumia wiki baada ya wiki katika wasiwasi tupu. Na ninaamini katika Urusi. Ninaamini kwamba kwa mara nyingine tena, kupitia huzuni na mateso, atazaliwa upya. Na sehemu muhimu na muhimu katika mfumo wa Ukraine. Ambayo ninapenda sana kuitazama kutoka kando inapoteleza hadi kwenye kinamasi kisichoweza kubatilishwa cha wazimu wapiganaji. Ndiyo maana nipo sasa hivi.
- Kwa nini unafikiri ni tofauti kwangu? Je, mimi ni kituko, au kitu, ambaye anaangalia kifo cha watu bila kujali? Au sitaki kushiriki katika jambo kubwa?! Zaidi ya hayo, nina hakika kwamba ninaweza kuwa na manufaa!
Ninafikiria juu ya kile kinachoweza kweli. Mstaafu wa kijeshi, kanali, ambaye ana uzoefu mkubwa katika kazi ya uendeshaji, ambaye sasa anaishi huko Moscow, chini ya udhamini wangu, moja ya nafasi za ngazi ya kati katika shirika la viwanda, anaweza kutoa mengi kwa Donetsk. Kwa kweli ninahitaji kiongozi wa miguu na makini kwa njia nzuri, ambaye ningeweza kumtegemea bila kusita.
Kwa upande mwingine, ninaijua familia yake vizuri. Na ikiwa kitu kitatokea kwake, sitajisamehe mwenyewe. Ni jambo moja kuwajibika kwa maisha yako, na jambo lingine kuwajibika kwa mwenzako.
Nilitumia muda mrefu kujaribu kumzuia Vladimir kutokana na uamuzi wake. Anapinga. Inazungumzia uzalendo na hatima ya mwanadamu. Anazungumza juu ya heshima ya afisa na kwamba anahisi hitaji lake.
nasitasita.
Baada ya kuondoka kwa Donetsk na kuendelea na mazungumzo haya kwa kufaa na kuanza kwa simu na kwenye Skype kwa muda mrefu, nitamzuia Volodya, na ataendelea kusisitiza.
Kwa hiyo, napendekeza kwamba achukue hatua mwenyewe, na nitamuunga mkono. Ndivyo inavyofanya kazi. Tunazingatia Vladimir kwa nafasi ya Naibu Waziri wa Kwanza wa Usalama wa Nchi wa DPR. Naibu wangu.
Kwa miezi kadhaa, Vova amekuwa akijiandaa kwenda Donbass. Kazini, anajadili likizo ndefu kwa gharama yake mwenyewe. Kila mtu anajua kwamba anaenda Donetsk. Wanawake wanaovutiwa wanaugua kuhusu uamuzi wake hatari, wanaume wakali wanamshika mkono tu na kumkumbatia. Ananunua seti kadhaa za sare na rundo la dawa. Yeye mwenyewe anakuwa mkali na wa ajabu. Kila mtu karibu nami anaelewa. Vova huenda vitani. Shujaa wetu. Mlinzi wetu.
Kwa wakati huu, ninatayarisha mahali pa kazi kwa sasa, kwa kila maana ya neno, pigana na rafiki. Ninaanzisha ofisi ya kazi. Ninamteua katibu. Niliweka gari mbili kwenye hifadhi - kwake na kusindikiza. Ninachagua wafanyikazi wa usalama wa kibinafsi kulingana na urefu na muundo. Mahali pazuri pa kuishi pamechaguliwa. Na muhimu zaidi, ninaweka wazi nafasi ya naibu wangu wa kwanza wa shughuli za uendeshaji. Sijitayarishi mbadala wangu. Kwa ajili ya nini? Rafiki ninayemwamini anakuja kuniona. Kwa hiyo, kuwepo kwa naibu mwingine mwenye uwezo wa kazi ya uendeshaji kunaweza kukomesha utekelezaji wa uamuzi wa rafiki yangu, ambao amekuwa akisisitiza kwa ukaidi na kwa muda mrefu.
Na kwa hivyo operesheni ya Debaltsevo iliisha. Mkataba umetangazwa. Na hatimaye tulifanikiwa kuajiri kundi dogo la kwanza la wastaafu nchini Urusi ambao walikubali kushiriki katika ujenzi zaidi wa MGB. Kwa hivyo ni nini ikiwa awamu kuu ya moto ya vita imepita na hatua muhimu ya kuunda idara imeshinda. Vizuri hata hivyo. Hakuna mzaha, umefanya vizuri. Bado kuna kazi nyingi mbele; hatua za kwanza, ingawa muhimu, zimechukuliwa. Nyota kuu katika kikundi, kwa asili, ni Vladimir.
Siku moja kabla ya kundi kuondoka. Ujumbe kwenye Skype:
"Nilipima kila kitu na kuamua kughairi safari."
Lo! Kama wanasema kwa utani mmoja, sijawahi kuona nambari kama hizi kwenye circus. Nia, Vova, nia gani?!
Na kisha jambo la mwitu linakuwa wazi. Hadi hivi majuzi, rafiki yangu, iligeuka, aliamini kuwa katika hadithi hii ataweza kupokea mafao ya nyenzo. Nilidhani kwamba wakati wa mwisho itageuka kuwa tukio hili lilikuwa na upendeleo mkubwa. Na ilipotokea kwamba kwa kweli hakukuwa na mkate wa tangawizi, lakini tu kile maafisa wetu wa parquet wanapenda kuzungumza juu ya milo - heshima ya kutumikia, na, ikiwa ni lazima, kufa kwa Nchi ya Mama, basi yote yaliishia hapo hapo. Kwa kuongezea, hadi hivi majuzi, toleo la nia za kujitolea lilitolewa kwangu. Na hapa ni kwa ajili yako.
Crap! Jinsi gani! Ilibidi nimkabidhi kesi siku zijazo! Nafasi hii iko wazi! Nilipanga kila kitu kwa kuwasili kwa Vladimir. Baada ya uhakikisho wangu nyuma ya mgongo wangu, wanamngojea kwa kutokuwa na subira kali na kumwona kama bosi anayestahili!
Tunapaswa kurekebisha kila kitu katika hali ya moto. Matokeo yake, mlolongo wa matukio yaliyojengwa kwa sababu ya kile kilichotokea itasababisha matatizo makubwa na wizara, mauaji ya naibu wangu wa wafanyakazi Oleg Kazak na idadi ya matukio mengine ya kutisha.
Kwa hiyo sikuwa na rafiki. Aidha. Mwanadamu ana mwelekeo wa kujihesabia haki. Kwa hivyo, woga, uharibifu na kukauka, zaidi ya kizingiti cha mbali ambacho hakuna tena hatia ya mtu mwenyewe, lakini ni ulimwengu kwa ujumla, ambao unalaumiwa kwa udhaifu na ubaya wako, na yule uliyemsaliti, haswa, anakuwa. ukweli mpya wa kuwepo. Ulimwengu ambapo kujihesabia haki siku zote ni juu kuliko kukubali uovu wa mtu.
Watu wengi waliogopa kwenda Donbass. Mmoja wa wale ambao walijadili kwa shauku hatima ya Novorossiya na Donbass katika mikahawa na kwenye viwanja vya Urusi, lakini hakuenda huko, kwa kuwa waoga tu.
Baadhi yao waligeuka kuwa wajanja zaidi, wakisimama kwa muda hadi utulivu wa jamaa, baada ya hapo itawezekana kuingia kwenye "nafasi ya kupigana", lakini bila vita. Kisha, wakati haiogopi tena.
Na hapa, kwa wengine, shimo lao la minyoo lilijidhihirisha kwa upana kamili.
Kunaweza kuwa na kila aina ya hali, lakini mara zote ilionekana kwangu kwamba unapofika kwa ndugu zako baada ya mwisho wa awamu ya kupambana na kazi, unapaswa kujisikia aibu kwa kutokuwapo wakati wa moto. Ulikuwa wapi walipovamia jiji, na kwanini haukuwepo hapa?! Katika nyakati ngumu zaidi na zisizo na matumaini?! Ingawa wanapiga risasi sasa, basi na sasa, kama wanasema, ni tofauti mbili kubwa. Kwa nini, angalau sasa, hujawahi kuwa mstari wa mbele, ili tu kuona jinsi ilivyo huko?! Sio biashara ya bwana?! (Inayofuata, bila shaka nakumbuka maneno ambayo safari yetu ya kwenda Donbass ilianza. Kuhusu mitaro.)
Lakini kulingana na tabia inayojulikana sana ya watumwa ambao waliruhusiwa kwa muda mfupi kuiga mabwana zao, wengine walijiruhusu kutenda isivyofaa. Kwa sababu ya hii, shida ziliibuka mara kwa mara na kupungua kwa mamlaka ya "bara", ingawa, kwa kweli, kulikuwa na watu tofauti, pamoja na wanaostahili kabisa.
Na ni ngumu kuelezea hali zingine katika vituo vya burudani vya Donetsk, wahusika wakuu ambao walikuwa "wataalamu wa Urusi" ambao haraka wakawa wasimamizi wao wakuu, ambao wapendwa wao walifikiria kama mashujaa ambao kwa wakati huu, "bila kuwaacha. matumbo, kutoa vifua vyao kwa Urusi "57.
Kwa maana hii, wasimamizi wanaokuja kutoka Urusi tangu msimu wa kuchipua wa 2015 wameunganishwa katika mkondo mmoja na wakaazi wa Donetsk wanaorudi kutoka Ukraine na tena kutoka Urusi, ambao kwa idadi kubwa wanawakilisha wale waliokimbia mwanzoni mwa vita.
Hali ya kipuuzi ilianza kuendeleza. Wakaazi wazalendo zaidi wa Donetsk na makazi mengine katika mkoa huo, ambao walinusurika hatua ngumu zaidi za kijeshi za uharibifu, kifo na njaa, ambao walithibitisha mapenzi yao kwa ardhi yao, walianza kusukumwa nyuma na snobs wa Urusi na mtoro wao wa Kiukreni " wandugu katika silaha." Ni wazi kwamba fomula ya Thomas Carlyle "Kila mapinduzi hutungwa na wapenzi, yanayofanywa na washupavu, na walaghai wa zamani wanafurahia matunda yake" ni ya ulimwengu wote, lakini hii sio sababu ya kuvumilia hali hii ya mambo.
Kwa upande mmoja, kulikuwa na uhaba mkubwa wa wasimamizi waliohitimu. Zaidi ya mara moja nimeona hali ambapo jaribio lingine la kijamii lilikuwa likifanywa. Mzalendo wa dhati wa Donbass aliajiriwa na kuteuliwa kwa nafasi maarufu ya uongozi. Mara nyingi, hii ilisababisha kupooza kamili kwa nyanja iliyokabidhiwa. Mwanamume huyo hakujua viwango vya msingi na kanuni za uongozi. Pia kulikuwa na majaribio ya kuwapandisha vyeo wafanyakazi wa ngazi ya chini na wa kati kupitia ngazi kadhaa, ambao walikuwa wamethibitisha kujitolea kwao. Wakati mwingine walifanya kazi, lakini mara nyingi zaidi hawakufanya.
Ukweli ni kwamba katika miaka yote iliyopita mfumo unaoundwa na oligarchs wa ndani ulifunika nyanja zote za maisha zaidi au chini. Na ikiwa ulikuwa na sifa nzuri za usimamizi na talanta, bila shaka ulikuja kwa serikali husika au miundo ya umma inayodhibitiwa na Akhmetov, Taruta na wengine. Ni sehemu fulani tu finyu za shughuli za upinzani (na sio zote) na wanaharakati adimu sana hazikuvutiwa na mitandao hii. Kwa hivyo, tulilazimika kujaribu kuunda wasimamizi wapya haraka au kurekebisha muundo wa zamani.
Inapaswa kueleweka kuwa harakati za kujitolea nchini Urusi hazibadilika tu Donbass na Ukraine, bali pia Urusi yenyewe.
Ukweli ni kwamba wawakilishi wa vikosi vyote vya kisiasa vya Urusi, angalau wakiwakilisha kitu kwa suala la uwezo wa nguvu, walishiriki katika hafla za Donbass.
Mbali na wale waaminifu bila masharti kwa jukwaa rasmi la serikali ya Urusi, wakomunisti waliweza kupigana huko (katika Brigade ya Prizrak walikuwa na kikosi kizima, na kitengo katika jiji la Bryanka LPR kiliitwa "Bryanka USSR"), radicals ya mrengo wa kulia. ("E.N.O.T. Corp.", DSHRG "Rusich" na vikundi vingine), mashirika ya wazalendo wa Urusi, wafuasi wa mrengo wa kushoto wakiongozwa na "National Bolsheviks", watawala maarufu sasa na "Vikosi vyao vya Kifalme" na vitengo vingine, uundaji wa kijeshi wa Cossack. (na hapa ikawa wazi mara moja ni nani " mummer," na ni nani Cossack halisi), mashabiki wa mpira wa miguu ambao hawakuunda tu kikosi cha Kiukreni cha Azov, lakini pia "kampuni ya upelelezi ya Gorlovka," vikundi vya kisiasa na kijamii kama "Essence of Time". ” kikosi, hata vikundi vya wanamgambo wa kipagani wa Kirusi, nk.
Kwa upande mmoja, hii ilizua changamoto fulani kwa serikali kutokana na uwezekano wa itikadi kali za harakati za kisiasa. Kwa upande mwingine, changamoto hii ilikuwa ya pili kabisa dhidi ya hali ya nyuma ya upatikanaji usio na shaka na muhimu, ambao hali ya Kirusi bado haijaweza kusimamia vizuri. Uhalifu mkubwa wa maafisa waliohusika na mchakato huu ungekuwa jaribio la kupuuza.
Kwa sababu wapinzani wa kiitikadi wa jana wasioweza kusuluhishwa, ambao walichukiana kwa sababu ya maoni tofauti ya programu, wakati huo walijikuta wameunganishwa upande mmoja na udugu wa mapigano wa sababu ya kawaida ya kumtetea Donbass. Na kwa kweli waliapa utii kwa masilahi ya kitaifa ya Urusi.
Zungumza kuhusu wakati ujao
- Andrey Yuryevich, zinageuka kuwa tutakuwa kama Transnistria?
Dereva wangu, msaidizi na mkuu wa "kiongozi wa kibinafsi" Maxim, anauliza swali ambalo lina wasiwasi wakazi wote wa Donetsk. Maxim ni mkazi wa kawaida wa Donetsk. Nguvu, chubby, imara, na macho ya ujanja na ya gangster. Kuaminika na curious.
- Unajua, Maxim, katika sayansi ya kisasa kuna kitendawili kinachojulikana kuhusu paka wa Schrödinger. Huu ni mlinganisho wa kuchekesha kuonyesha kutokamilika kwa dhana fulani za kisayansi na kutokamilika kwao. Hadithi kuhusu paka ambaye lazima awe hai na amekufa kwa wakati mmoja. Ndivyo ilivyo kwa DPR. Pande zote mbili za ubao huu wa chess, wachezaji wanaweza kuhisi kuwa wanafungia mchakato hadi fursa itakapotokea, wakining'inia kati ya mbingu na dunia. Lakini maoni yao juu ya hii hayajakamilika kama imani yao kwa mtu aliye hai na wakati huo huo paka aliyekufa. Ndani kabisa, wachezaji pia wanaelewa hili na kwa hivyo jaribu tu kushikilia hali hiyo, ambayo inaitwa waliohifadhiwa, kwa muda mrefu iwezekanavyo. Huu ni mfumuko wa bei wa mara kwa mara wa puto yenye shimo upande. Kwa hivyo suala la Transnistria halifai. Ikiwa tunapaswa kuwa sahihi kabisa katika suala la sifa rasmi, basi bado tunafanana zaidi na Karabakh, lakini chini ya kudumu na imara. Kwa kuongeza, Transnistria haina mpaka wa kawaida, na upeo wa suala hilo ni tofauti kabisa.
- Kweli, Andrey Yurevich. Kweli, Urusi inasema kwamba sisi ni, kama ilivyokuwa, Ukraine. Na katika mikataba hii ya Minsk, sisi ni hawa... ORDILO58, kama ilivyokuwa...
Maxim anaanza kuongea kwa msisimko. Ni dhahiri kwamba anafikiri sana kuhusu hili, na hawezije kufikiri juu yake? Hii ni hatima yake pia.
-Maksim. Ikiwa unafikiri kwamba ninafurahiya mikataba ya Minsk, basi umekosea sana. Kama Zakharchenko, kwa njia. Lakini ikiwa umesahau, ni wanamgambo kutoka mstari wa mbele, wakiongozwa na Tsar, ambao walikuja Septemba kuwashawishi manaibu wa Baraza Kuu kupiga kura kwa Minsk ya kwanza, na unajua sababu za hili. Na, utacheka, na upande wa Kiukreni haufurahi nao. Wote na sisi tunahitaji ushindi. Wengi wa wasomi wa sasa wa Kiukreni, wakiwemo wajumbe wao wa Baraza la Mawaziri la Mawaziri, wakosoa vikali kwa Poroshenko kutia saini mikataba ya Minsk. Angalia vyombo vya habari vya Kiukreni. Imejaa wasiwasi kwamba Poroshenko "anafanya biashara ya katiba ya Kiukreni", alisaini "mkataba wa uhaini mkubwa", ambao umenakiliwa kutoka kwa "mikataba ya Khasavyurt", ambayo kwa Ukraine itasababisha kuibuka kwa Chechnya-2 katika Donbass - "shimo jeusi". Angalia Yarosh anasema nini. Pia alisema kuwa vitengo vya Sekta ya Haki hazitazingatia masharti ya mikataba ya Minsk juu ya usitishaji kamili wa mapigano na kuhifadhi haki ya kuendelea na uhasama mkali kwa mujibu wa mipango yao ya uendeshaji. Somo hili lilitoa wito kwa vikosi vyote vya kujitolea vya kijeshi kuungana dhidi ya adui wa milele wa Ukraine - ufalme wa Kremlin.
- Kweli, hii ni Yarosh! - Maxim anatabasamu kwa huzuni.
- Ndiyo, Yarosh. Mtu wa kupindukia ambaye alisukumwa kwa makusudi na huduma maalum za Kiukreni. Lakini hiyo sio maana. Ni kwamba kwa hali ya sasa, ushindi huu hauwezekani kwa upande wowote. Uko mstari wa mbele na katika vitengo na unajua hali!
- Najua…
Sasa sikiliza kuhusu Transnistria. Unajua kuwa wasifu wangu pia umeunganishwa na PMR. - Maxim anakubali kwa kutikisa kichwa. - Kwa hivyo, nitakuambia kidogo juu ya historia ya Jamhuri ya Pridnestrovia. PMR iliundwa lini, kwa maoni yako?
"Kweli, labda katika tisini na mbili," Maxim anasema kwa kusita.
- Hapana. Transnistria kama jimbo iliundwa mnamo 1990. Kisha miaka miwili ya mapambano ya kisiasa. Hatua kwa hatua, uchochezi ulianza ambao ulisababisha vita vya 1992. Kila kitu ni sawa na Donetsk, ukubwa tu ni ndogo na taratibu zilichukua muda mrefu. Nchi za Magharibi hata ziliweka vikwazo dhidi ya viongozi wa PMR, kama tunavyofanya sasa. Hivyo hapa ni. Je, unafikiri Transnistria ilitangaza uhuru wake lini?
- Kweli, kwa kweli, katika tisini na mbili! Ingawa hapana, unasema kwamba iliundwa katika miaka ya tisini ... Naam, hiyo ina maana katika elfu moja mia tisa na tisini, pengine ...
- Hapana, Maxim. Na si katika miaka ya tisini, na hata katika tisini na pili. Transnistria ilitangaza uhuru wake mnamo Septemba 17, 2006 baada ya kura ya maoni inayolingana na nchi nzima. Miaka kumi na sita baada ya kuundwa kwake. Na kabla ya hapo, Transnistria, licha ya vita na Moldova, ilijenga rasmi hali ya kawaida nayo. Unafikiri kwamba baada ya vita Pridnestrovians walitaka kuishi katika nyumba moja na Moldova?! Lakini katika vipindi tofauti walifanya rasmi shirikisho, kisha shirikisho, kisha la kawaida, kisha serikali moja. Nasisitiza, rasmi. Wakati huo huo, PMR ilianzisha sarafu yake mwenyewe, iliunda jeshi, huduma maalum, sifa zote za hali ya juu na kwenda kinyume kabisa na Moldova. Kwa sababu diplomasia na ukweli ni mbali na kitu kimoja. Lakini wakati huo huo, kulikuwa na lundo la mipango na ramani za barabara kwa ajili ya suluhu na kuunganisha katika suala la Transnistrian. Primakov, Kozak, Yushchenko na wengine ...
- Sikuelewa. Kwa nini hili lilihitajika?
- Unaona, kuna kifungu ambacho kila mtu amechoka nacho. Siasa ni sanaa inayowezekana. Hiyo ni, unahitaji kutenda ndani ya mipaka ya kile kinachoweza kufikiwa, na sio ndani ya fantasia zako. Katika maisha, kamwe hutokea kwamba kila kitu kinakwenda tu jinsi unavyotaka, hasa ikiwa kuna watu wengi karibu na malengo na tamaa zinazopingana. Na haswa ikiwa rundo hili la rasilimali lina rasilimali nyingi, na hamu ya kukufanya uhisi mbaya ni kubwa zaidi. Kwa hivyo, ikiwa unataka kufikia matokeo makubwa, basi lazima ujanja. Vinginevyo itakuwa kama msemo unavyoenda. Unataka kila kitu mara moja, lakini hupati chochote hatua kwa hatua.
- Hiyo ni, ilikuwa ni lazima ... Damn, hivyo, lakini kwa nini, kwa kweli?
- Naam, angalia. Shukrani kwa taarifa rasmi kuhusu hali ya kawaida, mwaka wa 1997 Transnistria iliweza kusaini Mkataba huko Moscow na Moldova, kwa msaada wa Urusi na Ukraine, ambayo iliruhusu jamhuri kufanya shughuli za kiuchumi za kujitegemea na kwa ujumla kuhalalisha uhuru wake karibu na maeneo yote.
PMR, bila shaka, sio Donbass, lakini pia kuna sekta iliyoendelea huko, na sehemu kubwa sana ya bidhaa zake hutolewa nje ya Magharibi. Hii ilitoa idadi ya fursa nyingine kwa Transnistria. Shukrani pia kwa mazungumzo, polepole ikawa chama sawa na Moldova. Na hii ni muhimu sana. DPR imeanza kuhamia katika mwelekeo huu, na bila mikataba ya Minsk haiwezekani.
Baada ya yote, kabla ya Minsk hii, DPR haikuwa na haki hata kidogo. Sisi, kulingana na Kyiv, tulikuwa magaidi safi. Na sasa wanajadiliana nasi, kuna vikundi vya kazi. Ni wazi kwamba hayana matumizi kidogo kwa sasa, lakini maji huvaa mawe. Hatupigani kupigana tu. Katika mambo kama haya mtu lazima afanye bila musketeering. Kwa sababu nyuma yetu kuna idadi ya raia, watoto na wanawake, na Urusi yote, mwishowe. Suala la uwajibikaji ni kubwa sana.
Zaidi ya hayo, unajua vizuri kwamba kwa wale ambao wanataka kupigana kweli, Minsk sio kizuizi. Ni kwamba watu wengi wanataka "mtu huyo" kupigana, sio wao wenyewe.
Lakini wale wanaodai kukomeshwa kwa mikataba ya Minsk hawataki hili hata kidogo. Kwao, kukomeshwa kwa Minsk kunamaanisha kuingia rasmi kwa Urusi katika vita na Ukraine na kupelekwa kwa wanajeshi wa Urusi. Kwa sababu unaelewa vizuri kwamba bila hii, kukomesha Minsk baada ya muda fulani kutasababisha tishio linalowezekana la kushindwa kwa kijeshi chini ya hali zilizopo. Na kwa maana hii, mikataba inaibana Ukraine kwa kiwango kikubwa zaidi.
- Kwa hiyo, ukweli kwamba tulijiandikisha kwa Minsk hii haimaanishi chochote?
- Kuahidi, Maxim, kama unavyojua, haimaanishi kuolewa.
Maxim anakubali kwa kutikisa kichwa. Nilijibu maswali yake.
 
Kuhusu kuingia kwa askari
Lo, jinsi katika majira ya joto ya 2014 tulingojea kuingia kwa askari wa Kirusi! Kila siku ilijengwa juu ya matarajio ya joto ya ujumbe juu yake. Ilionekana kwetu wakati huo kwamba kulikuwa na masharti na mahitaji yote ya hii. Tukiwa tumelala na kuamka kwa kutarajia shambulio la anga, tulisubiri milio ya risasi moja, milipuko, chokaa na milipuko ya mizinga. Tulikuwa tunatazamia sana!
Kadiri kulivyokuwa na tumaini pungufu la mchango, ndivyo mtazamo wa ukweli unavyozidi kukosa matumaini. Ni wale tu ambao walikuwa huko kutoka mwishoni mwa Juni hadi katikati ya Agosti 2014 wanaweza kuelewa hali hii. Mchanganyiko wa kutokuwa na tumaini na utayari wa kukata tamaa wa kupigana hadi mwisho. Kutokuwa na uhakika wa kukandamiza mara kwa mara.
Kuna uvumi mwingi sasa juu ya "kujisalimisha kwa Donbass." Hii ni rhetoric ya watu mbalimbali. Na takataka nyemelezi kabisa, na wazalendo wajinga. Mimi mwenyewe mara nyingi hujikuta nikifikiria kuwa kila kitu kinaweza kuwa tofauti. Inaweza...
Wakati kama huo, nakumbuka mazungumzo na mmoja wa viongozi wa serikali ambaye alinielezea msimamo wa wenye mamlaka.
- Andrey! Elimu yako inakuruhusu kufikiria kwa utaratibu, na uzoefu wako wa maisha ni muhimu! Unahitaji kuangalia mambo kwa upana zaidi. Tazama hapa…
Interlocutor yangu inachukua karatasi, penseli na kugawanya karatasi katika sehemu mbili. Juu ya moja anaandika "kwa", kwa upande mwingine anaandika "dhidi". Inaonekana kitu kama hiki.
Nyuma:
1. Uwepo wa rais halali wa Ukraine anayedhibitiwa.
2. Machafuko ya jumla nchini Ukraine. Udhaifu na kutokuwa na uamuzi wa vikosi vya jeshi.
3. Hisia za Pro-Kirusi katika maeneo kadhaa.
4. Ishara za miundo inayojitokeza ili kukabiliana na junta.
5. Roho mkali ya kizalendo ya jamii ya Kirusi, iliyoongozwa na Olimpiki na Crimea.
6. Nafasi za kifedha za Urusi.
Dhidi ya:
Hapa ndipo inakuwa ngumu zaidi na ya kuvutia ...
Mpatanishi wangu anafikiria kwa sekunde chache, anakokota kutoka kwa bomba lake la kifahari la briar, anaegemea kwenye kiti chake na kuendelea:
- Kwa sababu hakuna hata moja ya nafasi za "kwa" ni sababu kuu katika kufanya maamuzi halisi ya kisiasa! Na ndio maana…
Penseli huteleza kwenye nusu ya pili ya karatasi. Mtukufu anatoa maoni juu ya maelezo mafupi kwa sauti yake.
- Kwanza. Yanukovych got kila mtu. Kiwango kikali cha ufisadi, upumbavu, usaliti, ulafi wa madaraka na mguso mkubwa wa urbanism haukuvumilika tena kwa mtu yeyote. Unajua kwamba mikoa ya mashariki kwa usawa kuchukiwa wote Maidan na Yanukovych na oligarchs wake! Hata Maidan, ambayo ilimpindua, aliweza kuunda mwenyewe, wakati mwanzoni mwa matukio alikuwa upande mwingine.
Zaidi ya hayo, hata baada ya Yanukovych kukimbia, sehemu kubwa ya waandamanaji hawakuwa tayari kusimama chini ya bendera yake, na kama hii ingetokea, muundo kama huo ungeanguka haraka. Kwa haraka zaidi kuliko vile tungefikia malengo yetu. Janek mwenyewe hakuweza kuchukua bendera hii. Na hata kuwa na bendera. Siko tayari kwa hysteria, kwa sauti za wanyama. Kama picha, inaweza kuigwa, lakini tu ikiwa mambo muhimu zaidi yataambatana. Zaidi ambayo inaweza kubanwa kutoka kwake ilikuwa barua ya Machi 4, ambapo alimwomba Putin kutumia askari nchini Ukraine kurejesha utulivu, ingawa kwa mujibu wa katiba ya Ukraine, masuala ya kukubali askari wa kigeni yalikuwa ndani ya uwezo wa kipekee wa Rada ya Verkhovna. . Lakini tulijaribu kuondoa malipo mazuri ya barua hii wakati wa kuunganishwa kwa Crimea. Zaidi na tabia hii kuna utupu tu.
Pili. Kuingia rasmi kwa Ukraine kulimaanisha kunyakuliwa kwake halisi. Kisha shida ikawa ya kiuchumi kwa sababu za prosaic. Uchumi wa Ukraine wa leo hauna faida kabisa. Kwa maana hii, ni sawa na Urusi katika miaka ya tisini mapema, wakati Urusi ilikuwa frantically kuomba mikopo kutoka Magharibi, lakini mbaya zaidi. Hakuna malipo ya kila mwezi ya kijamii katika nchi huru yanaweza kufanywa kwa kutumia rasilimali za ndani bila mikopo kutoka kwa IMF na mashirika mengine.
Mkopo wa Kirusi wa bilioni 15, tatu ambazo tulitoa usiku wa ndege ya Yanukovych, ilikuwa jaribio la kupunguza utegemezi wa Ukraine kwa Magharibi, kwa kawaida, kwa kuongeza utegemezi kwa Urusi.
Baada ya kupelekwa kwa wanajeshi, ufadhili wa Ukraine na nchi za Magharibi ungekoma moja kwa moja. Hii ina maana kwamba Urusi ilipaswa kuanza kutoa. Kwa kuanzishwa sambamba kwa vikwazo dhidi yetu na kukatwa kwa akiba ya kifedha, Urusi iligeuka kuwa haiwezi kufanya hivyo tayari katika pili, au zaidi, mwezi wa tatu. Mwitikio wa Ukrainians ambao hawapati pensheni au mishahara, wakichochewa na tabia ya kubadilisha nguvu, ni dhahiri. Zaidi ya hayo, katika kipindi kingine cha mwezi mmoja na nusu hadi miwili, tungekuwa na mikutano ya wastaafu na wafanyakazi wa serikali, ambao wangeanza kupata ucheleweshaji wa malipo. Bajeti ya Kirusi, hata kwa mfuko wa hifadhi, haiwezi kutoa kwa Urusi na Ukraine kwa wakati mmoja katika hali ya kutengwa kwa nje.
Cha tatu. Vikwazo vya sasa vya Magharibi dhidi ya Urusi sio juu. Baada ya yote, hii ni aina ya vita kupitia kuzingirwa kwa kisasa. Linapokuja suala la hatua za kibinafsi za kifedha au za kibinafsi, watu wengi husahau kuwa kuna vitu visivyo wazi zaidi, lakini sio chini ya shida.
Hapa kuna mfano rahisi. Uzalishaji wote katika Urusi ya kisasa umejengwa ama kwenye zana za zamani za mashine za Soviet, ambazo hazina uwezo wa kuzalisha bidhaa za ushindani, au kwenye mashine mpya zilizonunuliwa kutoka Magharibi. Shida ni kwamba mashine hizi zote zina kama sehemu muhimu ya kinachojulikana kama CNC - udhibiti wa nambari. Ili kuhakikisha uendeshaji wa mtandaoni, mashine zimeunganishwa kupitia mtandao, satelaiti au nyaya kwa mtengenezaji wa kigeni, ambayo hutoa uendeshaji na matengenezo yao. Kuanzishwa kwa vikwazo katika maeneo haya kungesimamisha sekta nzima ya uzalishaji.
Hali kama hiyo inaenea karibu sekta zote za kimkakati za maisha yetu.
Swali la kwa nini hali hii ilitokea na ni nani wa kulaumiwa kwa hilo lina historia ndefu ya majibu na haiathiri hali ya sasa. Sasa serikali, yenye viwango tofauti vya ufanisi, inajaribu kwa namna fulani kurekebisha hali hiyo. Lakini bado kuna njia ndefu ya kwenda kwa matumaini.
Nne. Andrey, wewe ni Kiukreni mwenyewe!
Mingiliaji wangu amekengeushwa kutoka kwa karatasi.
- Unafahamu vyema mawazo ya watu wa Kiukreni. Huwezi kuwa na udanganyifu wowote juu ya asili ya sasa ya pro-Kirusi ya mikoa ya mashariki au shughuli zao nyingi. Kinyume na msingi wa harakati za idadi fulani ya wanaharakati, wengi walisubiri tu na hawakuwa tayari kuingilia kati kwa njia yoyote maalum. Mfano wa Odessa unapaswa kuwa wazi kwako. Na hii licha ya ukweli kwamba sehemu nzima ya utaifa, pro-Western, anti-Russian ya jamii ya Kiukreni ilikuwa tayari imehamasishwa, inafanya kazi sana na, dhidi ya hali ya nyuma ya shughuli za kupinga Urusi za vyombo vya habari na oligarchs, iliathiri sana wengine. Upeo ambao tunaweza kufikia ni vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe, lakini sio tu huko Donbass, lakini kote Ukraine, kwa msaada wa moja ya vyama.
Lakini hii sio hata Vietnam au Afghanistan. Hapa kila kitu ni cha kusikitisha zaidi na shida. Kwanza kabisa, kwa ajili yetu. Kwa kweli tungeweza kufika Kyiv na jeshi. Jeshi kubwa sana. Sio kwa sababu tungelazimika kupigana sana. Lakini kwa sababu katika kila jiji kuu na mkoa wangelazimika kuacha ofisi za kamanda wao, ngome na vitengo vya polisi na majukumu ya kupambana na hujuma dhidi ya wazalendo na watu wenye itikadi kali ambao walimfundisha Maidan. Na hii ni annexation classic!
Tano. Hali ya maslahi yetu ya wasomi na ya kitaifa. Katika historia ya hivi majuzi, hatujawahi kutaka upanuzi mpya wa eneo. Na kwa nini? Crimea ililazimishwa kabisa. Katika kiwango cha hisia, amekuwa Kirusi kila wakati. Zaidi ya hayo kulikuwa na seti nzima ya mahesabu ya busara na mahitaji ya lazima (basi idadi ya hoja zinazojulikana kuhusu sababu za kuingizwa kwa Crimea).
Kwa nini tunahitaji maeneo mapya? Sisi tayari ni nchi kubwa zaidi duniani. Kupata kubwa zaidi? Hii kwanza kabisa inaamuru shida na majukumu mapya, na kisha tu fursa mpya. Badala yake, tunahitaji upanuzi wa kiuchumi ambao unaweza kufikia ushirikiano wa kweli. Pamoja nayo ni utamaduni na wengine.
Kwa maana hii, hatuitaji Ukraine kama sehemu ya Urusi. Je, hii kimsingi inabadilika, badala ya hitaji la kituo cha Moscow kufikiria juu ya kulisha Ukraine? Hakuna siasa za kijiografia hapa. Tunahitaji Ukraine kama sehemu ya Umoja wa Forodha na nafasi iliyounganishwa vizuri ya Eurasia. Mfano wa Umoja wa Ulaya ni dalili kwa maana hii. Upanuzi wa kisiasa wa kimataifa unawezekana tu mbele ya wazo kuu la shauku, ambalo halipo sasa. Mawazo bora kwa ujumla hayafikiriwi kwa bidii. Wakati huwazaa kupitia manabii wake.
Sasa angalia zaidi.
Mpatanishi wangu anakaribia kabati kubwa la zabibu la Martis-Provence, hupanga kitu na kuchukua folda nene ya ngozi iliyo na kufuli ya fedha, ambayo kwa kweli ni sanduku kubwa la hati.
- Angalia kwa njia hiyo.
Ninafungua folda. Yaliyomo ndani yake yamejitolea kwa Ukraine. Kwa usahihi zaidi, hasa kile tunachozungumzia. Matarajio ya kuunganishwa kwa kweli.
Karatasi kadhaa za juu zina tabia maalum na mihuri inayolingana. Baada ya hati ya muhtasari juu ya mali ya Kirusi huko Ukraine, kuna kizuizi kikubwa cha uchambuzi wa utafiti wa muda mrefu wa kijamii. Sehemu moja ya sosholojia imejitolea kwa Urusi, nyingine kwa Ukraine. Rejea inayoambatana inaeleza miundo mitatu tofauti ambayo kwayo sosholojia iliendeshwa. Kwa mamlaka.
Ninaangalia grafu kadhaa za matakwa na matarajio ya idadi ya watu.
Ukraine. Mgawanyiko kwa eneo, muhimu kimkakati huangaziwa na sifa fupi. Ifuatayo ni hisia kuhusu uwezekano wa kupelekwa kwa wanajeshi wa Urusi, utayari wa upinzani, na kiwango cha shughuli na unyenyekevu. Sampuli kwa shughuli kali. Mmenyuko kwa viongozi wa Yanukovych na Maidan. Sehemu mtambuka ya shughuli kwa matabaka ya kitaifa, kijamii na rika, utayari wa vita vya msituni. Uchambuzi wa fomu na njia za kupinga. Utafiti juu ya mikoa ya "Novorossiysk" imeonyeshwa.
Ninapitia kurasa na kusoma sehemu ya Kirusi. Mtazamo wa idadi ya watu kuelekea mada za Kiukreni, ufahamu wake. Mtazamo wa uwezekano wa kupelekwa kwa askari. Mwitikio wa hasara zinazowezekana. Takwimu muhimu za upotezaji wa mabadiliko makali katika maoni ya umma na uwiano na wale wanaotarajiwa (moja ya maombi inaitwa "Nini kitatokea wakati jeneza likija Urusi"). Uchambuzi wa ukadiriaji wa nguvu katika maendeleo kama haya ya hali hiyo. M-ndio...
"Unaelewa kinachoendelea," anasema mpatanishi wangu, akiketi chini sana kwenye kiti cha kifahari ambacho kinaonekana zaidi kama kiti cha enzi. - Sote tunataka kuwa watu wa kujitolea na wa kisasa. Inavutia sana - kufanya unavyotaka, na kuruhusu ulimwengu ukuelekeze. Hii ni kubwa na kabambe. Lakini ulimwengu kwa namna fulani hauendani vizuri. Mfano mzuri ni Girkin wako.
- Ndio, yeye sio wangu! Badala yako!
- SAWA SAWA. Girkin wetu. Alifanya nini? Alipanda mahali ambapo hakuambiwa, alipanda wakati usiofaa. Lakini hata tulijirekebisha kwa muda. Ni wengine tu ambao hawakurekebisha. Kwa sababu iligeuka kuwa sisi ni, bila shaka, nchi kubwa zaidi duniani. Hata hivyo, hii haitoshi. Wacha tuseme kwamba Kanada iko katika nafasi ya pili baada yetu kwa ukubwa, na Brazil iko katika nafasi ya tano. Lakini je, kuna mtu yeyote ulimwenguni anayesikiliza Brazili? Hapana. Mengi zaidi yanahitajika kwa hili. Tunasonga tu katika mwelekeo huu. Kushinda upinzani mkubwa wa nje na, muhimu zaidi, upinzani wa ndani. Na karibu ulimwengu wote ulikuwa dhidi yetu.
- Habari zenu nyote? Vipi kuhusu China na India?
- Kweli, acha. Hatuzungumzi na itikadi kwenye maonyesho ya mazungumzo. Ulimwengu wote ni ulimwengu wote, sio mikono yake inayofanya kazi. Na wakati Girkin alikimbilia Slavyansk yako, alisema nini? Kwamba Ukraine ni dhaifu, hakuna jeshi, na watu wanaozungumza Kirusi wanaiunga mkono kila mahali. Wanasema kuwa kuna mahitaji na masharti ya ndani ya kutosha. Kwamba watu wachache waliodhamiria kutoka Urusi watakuwa uti wa mgongo wa eneo lote la kusini-mashariki, ambalo litavunja utawala wa Kyiv. Na nini? Bummer. Jeshi lilionekana ghafla bila sababu, na sehemu kubwa ya mikoa ya mashariki inayozungumza Kirusi ikawa chini ya mikono ya Kyiv. Na kisha Girkin alianza kuomboleza kwa Urusi: "Tuokoe, watu wema!" - Mzungumzaji anatabasamu na kuburuta kutoka kwa bomba lake. - Ulijitangaza kuwa nani? Wanamgambo? Je, ulikuja huku kukiwa na kilio kuhusu rasilimali za ndani za kutosha? Waunganishe! Jenga uwezo wako wa ndani kwa ustadi. Walikupa nafasi! Lakini katika hali ngumu, ambapo kamanda mwenye talanta angeweza kuwa na suluhisho na suluhisho zisizo za kawaida, huyu aliachwa akinung'unika na kurudi nyuma. Hatua za awali! Hapa kuna wasaidizi wake, na yeye mwenyewe alianza kujilinganisha na Kutuzov. Kama, Kutuzov pia alijisalimisha Moscow. Ndiyo. Imepitishwa. Lakini Kutuzov ni mzuri sio kwa sababu alijisalimisha Moscow, lakini kwa sababu baadaye alimshinda Napoleon. Baada ya yote, alipotoroka kutoka Slavyansk, tulimpa muda wa kurekebisha kitu. Lakini wakagundua kwamba angekimbia hata zaidi!
Zaidi ya hayo, wanamgambo ni jambo ambalo daima linajumuisha wenyeji. Ndio maana ni wanamgambo. Lakini huyu wako alianza kudai uingiliaji kati wa Urusi yote. Urusi ina uhusiano gani nayo basi, kwani wewe ni kiongozi wa wanamgambo wa eneo hilo? Nani alikukabidhi maamuzi ya Urusi?! Baada ya yote, aliruka tu karibu na Urusi wakati haikufanya kazi kwake, na akatangaza kuwa hila kubwa ya kijeshi! Kwa nini, kwa mfano, hukurudi Kharkov? Urusi inapaswa kwenda wapi ikiwa haifanyi kazi huko Ukraine? Nyuma yetu ni watu, wakaazi wa nchi, ambao hawako tayari kukubali matokeo yote ya uingiliaji huu!
Mwenzangu kwa woga anatupa bomba kwenye ashtray ya kauri ya uwazi.
Sikubaliani na kila kitu kilichosemwa, lakini ninasikiliza kwa sasa.
- Soma.
Ninapita. Kuna maswali kuhusu vyombo vya habari vya Kiukreni, nani anamiliki nini, nani anashughulikia nini na jinsi gani. Uchambuzi wa ushawishi wa vyombo vya habari juu ya maoni ya umma. Ifuatayo ni mapitio ya hali ya kimataifa, mahesabu na mipango ya mahusiano ya washirika, usawa wa vikosi vya kupambana na Urusi, matarajio ya uhamasishaji wa ndani wa wale wanaounga mkono Urusi. Damn, ni kweli matarajio ni dhaifu sana?! Inayofuata ni mahesabu ya wafadhili na wachumi juu ya athari ya uchumi kwa kuanzishwa kwa askari ...
- Je! unajua ni nani aliyepinga zaidi kuhusu ingizo hilo?
Mleta mada tena anakaa kwenye kiti chake cha kifahari.
- Jeshi! Na walikuwa na hoja kwa hili!
Sikiliza kiini cha hoja hizi...
Ni nzito kidogo.
 
Bei ya usalama
 
Crimea
- Ulikuwa wapi Machi tulipochukua Utawala wa Jimbo la Mkoa?! Tumeacha kuagiza na usalama hapa!
Mwanamke huyo mnene alinitazama kwa kutoboa, bila kuzingatia "uso wa kibinafsi" wa kutisha. Katika jumba la lifti ya umma inayoenda kwenye orofa ya kumi na moja ya utawala wa mkoa wa Donetsk, Kleshnya, akiwa na kitako cha "kasia" iliyoshinikizwa kwenye kola yake iliyofunikwa na "flora", alijaribu kumzuia kutoka kwangu, akisema: "Mwanamke. , endesha gari kwa ukimya.” Nilimzuia na kumjibu:
- Utanisamehe ikiwa ulisababisha usumbufu wowote. Mwezi Machi? Katika Crimea…
Kujiandaa kwa Crimea ilikuwa haraka.
Na sasa foleni ya udhibiti wa pasipoti kwenye uwanja wa ndege wa Simferopol. Walinzi wa mpaka wa Kiukreni huangalia pasipoti. Watabadilisha chevrons na tridents na bendera ya bluu-njano baadaye. Uwanja wa ndege ulionekana wa kawaida kabisa, udhibiti wa pasipoti uliangaliwa kulingana na utaratibu wa jumla. Swali linalowezekana lilikuwa kichwani mwangu: "Kusudi la ziara?" Jibu: "Kuunganishwa kwa Crimea kwa Urusi" halikufaa. Lakini swali liligeuka kuwa lisiloulizwa.
Itakuwa baadaye, wakati katika nusu ya pili ya Aprili tunapoondoka kukutana na maafisa muhimu, wazuri waliovikwa ribbons za St. George kama masanduku ya zawadi za likizo na vibanda vya karibu vya bajeti ambao wamesikia harufu ya mawindo, uwanja wa ndege utabadilika.
Udhibiti wa pasipoti utatoweka, na duka lisilo na ushuru, ambalo linafungwa kwa sababu ya ukosefu wa eneo la forodha, litatuuzia chupa mbili za whisky kwa nusu ya bei - Macallan laini na Glenlivet ya kifahari.
Wasichana kutoka deutik watatuazima wachache - tazama, wale wa kioo! - na sio vikombe vya plastiki, na kwaheri kwa Crimea ya Urusi itakuwa ya kifahari.
...Wakati huo huo, Crimea haikuwa yetu. Kulikuwa na wakati mdogo sana wa kufanya hivyo.
Majira ya joto ya 2014 yalikuwa baridi. Tofauti pekee na Moscow ni usafi wa hewa. Kujaribu kuvaa mavazi mepesi zaidi katika safari yetu ya kusini lilikuwa ni wazo lisilo na maana, na baadhi ya washiriki wa kikundi chetu walilazimika kununua vitu papo hapo. Kwa bahati nzuri, mgogoro na matukio yaliyofuata yalisababisha mauzo ya dharura katika maduka ya Crimea, ambayo bei ilipungua kwa kasi. Kwa hiyo, nikiwa njiani kurudi nilikuwa nimebeba kamera ya DSLR niliyokuwa nimenunua huko Comfi kwa nusu ya bei. Kamera kama hizo zilikuwa kwenye mizigo ya wenzangu.
Mahali fulani katika jiji mawasiliano yetu, afisa wa zamani wa ujasusi na sasa mfanyabiashara aliyeunganishwa na wawakilishi wa serikali mpya ya Crimea, aitwaye Victor, alikuwa akitungojea.
Victor aligeuka kuwa mtu wa kipekee. Akitazama kwa makini jengo la Baraza la Mawaziri la Crimea, alipendekeza tuhamie mahali fulani, kwa mfano, katika vyumba vya kukodi, kisha “tutaona.”
- Vitya, niangalie wapi? Lazima ueleze kazi papo hapo.
- Ah-ah-ah, kazi ... Hmm, g-g-gh-h. Naam, kwa ujumla ...
Kikundi maalum baada ya kukamilisha misheni kabla ya kuondoka kutoka Crimea, nusu ya pili ya Aprili 2014.
Hapa Victor alisafisha koo lake. Alifikiria na, akionyesha ishara kwa hasira, karibu atoke nje, kwa kadiri iwezekanavyo kwa mtu aliye na maneno yasiyo na msimamo kama haya, akionekana kujishangaza kwa swing yake mwenyewe:
- Lazima uchukue udhibiti wa SBU!
- SBU ipi?
- Naam, ahem ... SBU ya Crimea ... kila kitu isipokuwa Sevastopol. Wenyeji kwa namna fulani watasimamia huko.
- Tuna wakati gani, vipi na ni ngapi?!
- Kweli, ahem ... ingia kesho na kifuniko chetu cha usalama ... Vipi?! Hmm x-x-x... Vema, anza kuwasiliana na watu...
Fabulous. Tunaanza, basi, ahem cough-h-h, kuwasiliana na watu ...
Kurugenzi Kuu ya Huduma ya Usalama katika Jamhuri ya Autonomous ya Crimea. Simferopol, Franko Boulevard, 13.
Mimi ndiye mkubwa wa kundi langu. Tunawasilisha kwa Vladimir Yuryevich Antyufeyev. Kikundi kidogo cha pili kinahusika na walinzi wa mpaka. Ni wale wale waliosahau kuuliza kuhusu madhumuni ya ziara yetu. Sasa wanamtambua.
Sehemu kuu ya kazi tuliyochagua ilikuwa idara kuu ya usalama ya ndani ya SBU. Uchaguzi wa eneo sio bahati mbaya. "Imeombewa" na maafisa wa SBU, na eneo lake linaruhusu udhibiti mzuri wa jengo zima. Tulikuwa makao makuu. Wakati mwingine mmoja wetu alisafiri nje ya nchi, wakati mwingine tulileta watu kwenye tovuti kufanya kazi kuu. Iliwezekana kubadili tu kwa kukosa chakula cha mchana na chakula cha jioni kwenye mkahawa mdogo ulio kando ya barabara, moja kwa moja kando ya lango la Glavk, na jina la jaribu "aina 50 za dumplings."
Mtazamo wa jengo la Kurugenzi Kuu ya Crimea ya SBU, kwenye mlango wa mgahawa, ambapo wageni wengi "kutoka bara" walikula wakati wa "Crimean Spring".
Dumplings, pamoja na sahani nyingine, zilikuwa za kupendeza. Hatua kwa hatua, wageni wote waliokuja kwenye mada yetu walianza kukimbia huko nyuma yetu, ndiyo sababu wakati mwingine hapakuwa na nafasi katika ukumbi mdogo.
- Unafanya wapi dumplings, mpendwa? Wewe mwenyewe kweli?!
- Hapana, hapana. Tunatuma kutoka karibu na Kirovograd. Ina ladha bora kutoka hapo.
Ajabu.
Ifuatayo ni utaratibu. Utawala, fanya kazi na wafanyikazi, mazungumzo ya kielimu, uundaji wa faili mpya za kibinafsi, kutembelea vitengo vyote vya kikanda na vifaa maalum. Tunaunda Huduma ya Usalama ya Jamhuri ya Crimea!
Mnamo Machi 10, 2014, SBK (Huduma ya Usalama ya Jamhuri ya Crimea) ilitangazwa rasmi. Kwa ushiriki wa wafanyikazi ambao tulifanikiwa kufanya kazi nao, siku hii tunapanga mkutano wa maafisa ambao unaunga mkono hatua za uongozi mpya wa Crimea katika mapambano na Kiev na utetezi wa maadili ya pro-Kirusi. Maafisa wakuu wa huduma maalum ya Crimea wanakubali rufaa ya wazi kwa wenzao wa zamani wa Kyiv kwa shutuma za kuunga mkono serikali haramu na wito wa kurejesha fahamu zao. Tunahama haraka kutoka kwa utetezi hadi kwa kosa.
- Habari. Mtazamo wa matukio katika Kyiv? Uko tayari kufanya kazi katika usalama wa Crimea? Tuambie kuhusu wewe mwenyewe, huduma yako...
Mara nyingi, jibu ni hoja chungu kwamba wakati wa maonyesho yasiyo ya mwisho kuhusu mabadiliko ya mamlaka ya Kiukreni, maafisa wa SBU wamezoea kumbusu mara kwa mara pete ya uongozi mpya - mradi tu uongozi uko tayari kula kiapo hiki. Lakini kimsingi hawajaridhika na chaguo la Transnistria. Kutumikia Crimea kama sehemu iliyojitenga ya Ukraine sio, kutumikia Urusi ni raha. Kisha kujadiliana juu ya mada ya kudumisha urefu wa huduma, faida, vyeo na tuzo.
Hapo awali, mkuu wa SBU ya Crimea ndiye mkuu wa zamani wa idara ya Sevastopol ya SBU, Petr Zima. Kweli - sisi.
Kazi yangu ya kwanza ni kujua nini cha kufanya baadaye?!
Imezuliwa. Ni muhimu kwa maafisa wa SBU kuthibitisha kwa maandishi hamu yao ya kuendelea kuhudumu katika hali mpya. Wakati siku zijazo zinajengwa tu, taarifa inapaswa kuwa ya jumla sana, bila uundaji wa moja kwa moja, kama maelewano. Ninaiendeleza:
"Mimi, (jina la ukoo, jina la kwanza na patronymic), najua wajibu wangu kwa watu kama mwenye mamlaka na chanzo pekee cha mamlaka ya serikali, natangaza kwamba niko tayari kukubali matakwa ya watu, kushiriki katika kuhakikisha amani na usalama wa watu wa Jamhuri ya Crimea na kulinda Jamhuri ya Crimea kutokana na vitisho vya usalama wa nje na wa ndani.
Katika suala hili, ninakuomba unikubali kwa (kazi, utumishi wa kijeshi) katika Huduma ya Usalama ya Jamhuri ya Crimea.
Zaidi. Nini cha kufanya na "Alfa" ya Crimea? Tofauti na idara zingine za kikanda za "Alpha" za SBU, mgawanyiko wa Crimea ulikuwa Kurugenzi iliyojumuishwa katika wafanyikazi wa vifaa vya kati vya SBU, na pamoja na Crimea, iliwajibika kwa mikoa mingine kadhaa ya Ukraine. Ninafanya kazi na Alpha.
Wanajeshi walitangaza kutounga mkono upande wowote, wakaketi kwenye kituo chao, na kungoja. Je, wanangoja nini? Sawa na kila mtu mwingine. Hatujui nini, lakini angalau uwazi fulani. Pamoja na msingi wa nje. Hadithi ni takriban sawa, ikizidishwa na asili ya siri ya wafanyikazi. Hali iligeuka baada ya mkutano mkuu na mazungumzo yaliyolenga na wanamgambo hao. Kama matokeo, kati ya wapiganaji 186 waliofunzwa vizuri, 160 walikuja chini ya mamlaka ya Crimea mpya (Urusi ilijadiliwa tu katika mipango).
Tunaahidi Urusi. Hebu bluff! O, marafiki zangu wa Crimea! Je, ninakiri kwamba nilikuwa nina bluffing? Hapana, la hasha! Kwa hakika hatukujua kuhusu Urusi yoyote bado. Lakini waliahidi. Bluff ni bluff tu. Hakuna dhamana...
Mwezi mmoja na nusu baadaye, Strelkov alikuwa akidanganya huko Slavyansk. Ingawa bluff yake itakuwa ya mpangilio tofauti kabisa: "Nina wakubwa watatu. Rais, mkurugenzi wa SVR na FSB. Umeona watu wenye heshima huko Crimea kwenye TV? Kwa hivyo ni sisi! Kwa ujumla, haikuwa bluff yetu hata kidogo.
Strelkov na Crimea... Wakati mshiriki wa kikundi chetu alipomuuliza mfanyakazi mwenza wa zamani wa cheo cha juu wa Strelkov ikiwa ni kweli kwamba Strelkov alihudumu katika FSB, alitikisa kichwa kwa uchungu, lakini, akijitetea, akaongeza: "Vema, sisi ni wake... ” (neno “ linatumika kama neno la kusifu linalotolewa”).
...Baadaye Oleg Bereza atanikumbusha kuwa tulikutana na huyu dogo wa ajabu hapo awali.
Baada ya kufika Transnistria mnamo 2007 chini ya hati za jalada, Strelkov na mwenzangu walikutana nami, Oleg na naibu waziri wa usalama wa Transnistria, Valery Yunevich, kwenye nyumba salama karibu na kituo cha reli cha Tiraspol. Waliofika walikusanya habari kuhusu wanataifa wa Kiukreni ambao walipigana huko Chechnya upande wa majambazi. Kwa kuwa wanachama wengi wa UNA-UNSO waliweza kupigana upande wetu mwaka wa 1992, mada ilikuwa muhimu.
I. Strelkov ofisini kwake.
Crimea, matukio ya "Crimean Spring"
...Katika ghorofa ndogo ya nondo kwenye ghorofa ya pili ya jengo la Soviet Khrushchev, wageni wawili walikuwa wakisubiri sisi. Mmoja, mfupi zaidi, alizungumza kidogo na, akipokea majibu kwa maswali yaliyoulizwa, aliyaandika kwa uangalifu katika daftari.
Wa pili, mrefu zaidi, ambaye baadaye aligeuka kuwa Strelkov, alizungumza kwa kirefu na kwa kushangaza. Baada ya kuonyesha ufahamu wake wa jiografia ya Transnistria, mgeni huyo alianza dhoruba ya theluji juu ya hali ya kisiasa na kijeshi, ambayo tulihusishwa na sababu ya Moscow ya mgeni wa mbali.
Sikupatana naye mara moja ... Waliniita kwenye simu yangu. Kama ilivyotokea baadaye, nilipokuwa nikizungumza na simu kwenye korido, Girkin alimuuliza Oleg ni msimamo gani. Mwenzangu, baada ya kusema kwamba ninasimamia usalama wangu mwenyewe wa MGB ya Transnistria, hakufafanua kwamba wakati huo huo ninasimamia eneo zima la vita dhidi ya uhalifu, ufisadi, na ugaidi nililounda. Kwa hivyo, kwa kujibu Igor Girkin, alisikia kwamba hakunipenda hata hivyo, na kwamba mali ya SB inanifanya kuwa mwanaharamu dhahiri. Kwa hivyo haikufanya kazi mara moja. Lakini hiyo ni sawa.
...Kwa sababu uzoefu wa Crimea ulikuwa wa kusikitisha zaidi. Ilifanyika kwamba wakati Strelkov alipofanya ujinga na usio na kazi, kwa maoni ya washiriki wake mwenyewe, shambulio la sehemu ya katuni na kutarajiwa kabisa kupokea maiti mbili na wawili waliojeruhiwa mwishoni59, hii ilikuwa majani ya mwisho ambayo yalifurika kikombe cha uvumilivu. .
Na ikiwa video inayozunguka kwenye mtandao "Waziri wa Ulinzi wa Crimea Kuznetsov na anatoa zilizoibiwa" inaonyesha tu sehemu inayoonekana ya shughuli ya machafuko ya Strelkov huko Crimea, basi shambulio la wachoraji wa ramani lilikuwa shida ya kweli. Aligeuza mchakato wa amani wa umoja wa Crimea na Urusi kuwa hadithi ya umwagaji damu.
Kikundi chetu kilihusika katika kuchunguza hali hiyo. Zaidi ya hayo, pande zote zinazohusika zilidai kwa kauli moja kwamba kikosi cha kujilinda, kilicho chini ya Wizara ya Ulinzi ya Crimea, kilikuwa kimetoka nje ya udhibiti na kugeuka kuwa kikosi cha majambazi wanaoruka, wakifanya chochote walichotaka kwa ufahamu wake wa hali hiyo.
Kikosi hicho kiliongozwa na Strelkov. Ilikuwa katika kipindi hiki ambapo mikutano ilifanyika, ambayo, haswa, mwenzake wa zamani alitoa maelezo yanayolingana. Baadaye tu ndipo nilipojifunza kuwa mwenzangu alifukuzwa kazi baada ya uchunguzi usiofanikiwa na mwanasaikolojia, ambao ulimalizika kwa ugomvi na utambuzi wa dalili za wazi za dhiki, iliyothibitishwa na utambuzi unaolingana wa urithi wa watoto watatu kutoka kwa ndoa mbili. Mwanzoni walimlaumu Chechnya na kumweka mhusika "kwao" kwa muda mrefu, basi, baada ya kuiona, walijitolea kujiuzulu. Kisha Alexander Borodai, kwenye jaribio la pili, atampata kazi na Konstantin Malofeev, kutoka ambapo, nje ya urafiki wa zamani, atamvuta hadi Crimea. Lakini nitajua hili baadaye, halafu alikuwa mtu wa ajabu tu.
Na sasa kuna mkutano wa jioni na Mwendesha Mashtaka wa Crimea Natalya Poklonskaya, tangu alifungua kesi ya jinai katika vifo vya wachora ramani. Majadiliano mafupi katika ofisi ya kifahari ya ofisi ya mwendesha mashitaka wa Crimea. Natalya anapendeza. Tabia ya kuendelea ya msichana mtamu. Anatoa mpelelezi wake mwenyewe, ambaye atamtambulisha kuteuliwa kuwa mwendesha mashtaka wa mojawapo ya wilaya. Nyuma ya migongo yetu, marafiki zetu wa ndani wenye midomo meusi mara moja walianza kuzungumza juu ya ukweli kwamba mtu huyu mrefu na mzuri alikuwa mpenzi wake, ambayo, hata hivyo, haikuwezekana kwa sababu kadhaa (hata hivyo, Aksenov, Sheremet, na idadi ya watu wengine. waliorodheshwa kama wapenzi wake - hiyo ni asili ya kejeli). Hata tukidhania kuwa ndivyo ilivyokuwa, basi alitenda kwa ustadi, akimtuma mpendwa wake kuvamia kundi lililoonekana kuwa la majambazi. Kwa sababu wakati mkutano ukiendelea, amri ilikuja kunyang'anya kitengo cha Strelkov mara moja.
Vladimir Antyufeyev alijitolea kwa mazungumzo. Mzee huyo mrembo, muhimu, mrefu aliamsha hofu, na sura ya jenerali wake na kutajwa mara kwa mara kwa hadhi yake muhimu ya kiofisi ilimfanya kuwa mjumbe wa mamlaka fulani ya juu, ambayo haikuwezekana kupuuzwa. Kuhusisha vitengo vingine vya kujilinda, kwa mfano Mikhail Sheremet, kungesababisha tu mizozo ya pande zote yenye uwezekano mkubwa wa makabiliano ya kutumia silaha.
Upokonyaji wa silaha ulifanikiwa. Kikundi cha majambazi, kilipochunguzwa kwa karibu, kiligeuka kuwa kitengo cha jeshi kilicho na nidhamu kamili ya jeshi, kilidumishwa shukrani kwa juhudi za Jenerali Kuznetsov. Kukimbia kwake kwa machafuko kulihakikishwa pekee na kamanda aliyetukuka na wanaharakati wengine kadhaa, ambao wataalam wangesema baadaye: "Viongozi kadhaa wa mashirika ya kijeshi hawana mafunzo ya kitaaluma, hawaelewi malengo na malengo ya ujenzi wa haraka wa kijeshi, na wako katika hali ya juu. wakati huo huo wenye tamaa na furaha.” Wengine walidhani kwamba timu za wazimu ziliratibiwa kila wakati na wasimamizi wakuu. Watu waliokusanyika walikuwa tofauti, lakini kati yao walikuwa wapiganaji wenye heshima, waangalifu, wazalendo ambao waliunga mkono kwa dhati sababu hiyo.
Nilipanga ushiriki wa "Alpha" ya Crimea katika kuondolewa kwa silaha na kuhakikisha usalama wa vifaa. Kitengo chenyewe kilivunjwa baada ya uhakiki wa mwisho wa silaha. Mabaki yake baadaye yatakuwa uti wa mgongo wa "kikosi cha Slavic" cha Strelkov.
...Kwa mbali, mambo mengi yanaonekana tofauti. Wakati huo huo, niliona vitendo vya Antyufeyev kama kitendo cha kishujaa. Na haswa kwa sababu jamii ya wahalifu ilinyang'anywa silaha. Nilimwendea Victor, ambaye alikimbia kutoka kwetu kwenda Aksenov kila siku, na nikaanza kudai kwamba Antyufeyev atambulike kwa hafla hiyo kwa kiwango cha juu, ambayo Victor, baada ya kusita kidogo, alikubaliana nami.
Kuhusiana na hili, nilitayarisha ripoti inayolingana na maelezo ya kina ya "feat of Hercules." Kweli, jioni hiyo hiyo tuliamua kusherehekea tukio la mafanikio katika moja ya ofisi za SBU. Baada ya kufungua kopo la samaki wa makopo na kukata soseji, tulikunywa. Victor alitoka nje kwa muda mrefu, na baada ya kurudi niligundua kuwa alitoka kwa wakati kwa sekretari kuhariri hati. Alituvuka, Antyufeev, na akaandika mwenyewe ...
Kazi ilikwenda vizuri. Idadi kubwa ya wafanyikazi wa SBU walivalishwa viatu tena mnamo Machi 11-12. Mkazo maalum uliwekwa kwenye huduma za uendeshaji, idara ya ulinzi wa serikali, Alpha, vitengo vya nje na vya kiufundi vya uendeshaji, pamoja na maeneo. Kwa hivyo, hatukuondoa tu upinzani unaowezekana kutoka kwa wafanyikazi wa SBU na kujaribu kudhoofisha hali kupitia vifaa vya siri, lakini pia tuliwalazimisha kutekeleza majukumu yetu kwa kiasi kikubwa.
Majaribio ya uvivu ya vifaa vya kati vya SBU kuingilia kati hali hiyo yalisimamishwa. Wajumbe kutoka Kyiv walisindikizwa tu nje ya peninsula.
Hata tulipotuma "barua za minyororo" kwa vitisho na ushawishi, wenzetu wapya walijibu vya kutosha: "Wapendwa wenzangu! Asante kwa kulala! Kwa kweli, ni muhimu sana kwako hapo, ikiwa haujali sheria za kazi ya huduma maalum, kuwapa watu "kutoka barabarani" hadi upandaji, na kila kitu kilichokusanywa kwa miaka mingi ya huduma. , kwenda kupoteza. Tunakuhurumia sana. Watu, hata hivyo, katika Transcarpathia na katika Crimea, waliapa kuwakamata, haidhuru walivunja nini. Na watu wa Krim wanataka kitu kimoja - amani, utulivu, baraka na heshima kwa haki zao za kisheria za lugha, utamaduni na usalama. Tumenyimwa kiapo chetu cha kweli. Cream ni nyumba yetu. Hapa hawapigi risasi, hawazunguki watu, hawaachi kuadhibiwa kwa sura zao, na hakuna anayeheshimu maafisa wa sheria kama raia. Kuanzia sasa, watu wanawaunga mkono kwa bidii kwa hatima zao nyingi. Kwa bahati mbaya, hakuna kitu kama hiki katika mikoa mingine ya Ukraine. Wenzangu wapendwa, tunatamani muonyeshe ujasiri na ujasiri, kwa sababu kwa maofisa matajiri waaminifu wa SBU ni vigumu kupima heshima na kustahili hata kabla”60.
Kwa kweli, kufikia wakati wa kura ya maoni mnamo Machi 16, kuhakikisha usalama wake ulianguka ndani ya uwezo wa watendaji wa SBU. Na kwa hivyo wataalamu, waliofunzwa kukabiliana na vitisho kwa serikali ya Ukraine, wenyewe walichukua jukumu la kuwakuza! Tamasha hili lilikuwa la kustaajabisha. Tulielekeza sehemu ya mto na kutazama kutoka ukingoni jinsi maji yakiosha mdomo na chanzo chake. Kwa kweli, kilichotokea kilikuwa ni hukumu ya kifo kwa serikali ya Ukraine wakati huo na apotheosis ya uozo wa maadili ya chombo kizima, ikiongozwa na mfumo wake wa kinga, ambao ni huduma za kijasusi.
Kura ya maoni iliwaka moto watu. Kazi ya kuitayarisha ilikuwa ya kuchosha na ya kuchosha, lakini, kama matukio yaliyofuata yalionyesha, ilikuwa ya thamani yake. Wenyeji, haswa maafisa wa usalama, hadi mwisho waliuliza swali ikiwa Urusi ingemtambua. Lakini hatukujua! Kwa hiyo, walisema "ndiyo" kwa nia njema.
Jioni, baada ya kura ya maoni kumalizika, ikawa wazi kwamba tunaweza kupumzika kidogo na kwenda nje ya jiji. Jiji lilikuwa linavuma. Furaha hiyo ilikuwa kweli nchi nzima. Tulipitia umati wa watu wanaopiga kelele, wakipeperusha bendera, na wenye ushindi na tukagundua kuwa ukurasa mkubwa ulikuwa umegeuzwa katika historia ya Crimea. Lakini hatukuwa na wakati wa kurasa. Uchovu uliamuru hamu ya kukaa chini na kuwa na vitafunio. Katikati ya Simferopol tulikwenda kwenye mgahawa mzuri wa Dikanka. Ilikuwa karibu kujaa, lakini kulikuwa na meza. Tuliagiza chakula.
- Guys, kwa nini huna furaha?! Unapinga kura ya maoni au dhidi ya Urusi?!
Sauti ilikuwa ya uchokozi kwa furaha. Mmiliki wake alituhutubia. Meza nyingine nazo zilikuwa zikisubiri ufafanuzi.
- Hapana, kwa Urusi, kwa kura ya maoni, kwa kila kitu kizuri, haraka, haraka, haraka ...
 
Kufanya kazi
SBU kama utambuzi
- Anaenda wapi?! Kwetu?
- Hapana, kwa uwanja wa ndege. Ingawa hapana, ni bora kwenda makao makuu ya Azovites.
- Kwa shule ya bweni au nyumba ya mashua?
- Chumba cha mashua.
Brigade ya Azov huko Mariupol ilikuwa katika maeneo kadhaa. Makao makuu yako katika jengo la shule ya bweni kwenye benki ya kushoto ya jiji katika wilaya ya Ordzhonikidze, iliyobaki iko katika eneo la moja ya vituo vya mashua vya Ilyich katika wilaya ya Primorsky.
Akimsindikiza mfungwa huyo, mpiganaji mchanga kutoka Alpha (kinachoitwa rasmi Kituo cha Operesheni Maalum za Kupambana na Ugaidi na Kulinda Washiriki katika Kesi za Jinai na Maafisa wa Utekelezaji wa Sheria wa Huduma ya Usalama ya Ukrainia) alitazama kwa huruma fulani iliyochukizwa na mtenganishaji huyo akijikwaa.
Mfanyakazi mgumu wa dhahiri na nywele zilizovurugika, tabasamu lililoduwaa na pua inayotiririka kutoka kwenye pua iliyovunjika haikutoa hisia ya mhalifu. Mfanyakazi tayari alijua kitakachomtokea baadaye. Lakini agizo ni agizo.
"Alphonse" ilibidi aharakishe. Kulikuwa na wanne tu kati yao kwa amri, askari walioungwa mkono walifanya kazi kulingana na mpango wao wenyewe, na kulikuwa na kazi nyingi. Kwa kweli, uti wa mgongo kuu haukuwa wafanyikazi, lakini "Azov" na "Bikira Mtakatifu Mariamu," lakini alikuwa na kazi ya kutosha.
Baada ya watu wa Donetsk kukamata jengo la idara ya kikanda ya SBU, wafanyikazi wa ndani huko Donetsk na mkoa walibaki "kwenye vyumba vyao" kwa muda, wakifanya kazi kwenye mtandao na kungojea maagizo. Ni kutoka katikati ya Juni na zaidi ya mwezi ujao, maagizo yalizidi kutoka Kyiv ya kuhamia Mariupol. Wengine walienda, wengine hawakuenda.
Huko, idara ya SBU ya mkoa wa Donetsk iko katika jengo la utawala la ghorofa nne la Idara Kuu ya SBU kwenye anwani: St. Georgievskaya, 77. Ikawa kitovu cha shughuli za huduma maalum za Kiukreni kuhusiana na DPR.
Hapo awali, mkongwe wa unywaji pombe kupita kiasi wa ujasusi wa kijeshi, Kanali V.N. Lizogub, aliteuliwa kaimu mkuu wa idara hiyo.
Utawala wa mkoa mara moja uliunda vikundi vinne vya wafanyikazi wenye silaha ambao walipewa jukumu la kutambua na kuwaweka kizuizini watu wanaohusika katika DPR katika eneo la Starobeshevo, Ugledar, na Novoazovsk.
Jiji la Mariupol, barabara ya Georgievskaya, 77, jengo la utawala la Idara ya SBU ya mkoa wa Donetsk.
Na hapa maafisa wa SBU, kufuatia sehemu nyingine ya Ukraine, walitumbukia kwenye dimbwi la wazimu mkali. SBU iliratibiwa kwa karibu na vikosi vya "St. Mary", "Azov" na "Dnepr", na watendaji wake walipata ladha ya damu kikamilifu.
Ikiwa wakati wa amani "watenganishaji" katika Huduma ya Usalama ya Ukraine walishughulikiwa na kitengo cha ulinzi wa serikali ya kitaifa, basi katika hali mpya kazi hii, pamoja na kazi dhidi ya Urusi, ilipewa vitengo vyote vya maalum vya Kiukreni. huduma bila ubaguzi.
Katika kinachojulikana kama idara ya Donetsk ya SBU, idara ya ujasusi chini ya uongozi wa Alexander Kharaberyush, ambaye alichukia kwa dhati DPR na Urusi, alishiriki kibinafsi katika kampeni za kijeshi dhidi ya DPR, kuwatesa kwa hiari na kuwapiga risasi wanamgambo, alionyesha bidii katika suala hili. . Kwa kweli, wakubwa huweka mfano kwa wasaidizi wao. Naibu mkuu wa idara S. Zhitenev na wakuu wa sekta D. Lisun na A. Yatsenko walikuwa na bidii sana. Wengine hata "walijikuta" katika mateso, wakipata utaalam wa kibinafsi. Kwa mfano, Kapteni A. A. Lyashko (jina gani la mwisho linafanya kwa watu!) Alifahamu kwa ustadi mchanganyiko wa maji na mshtuko wa umeme.
Ni watu hawa waliopanga mfumo wa hali ya juu wa mateso kwa wafungwa na raia wanaoshukiwa kuunga mkono DPR.
Kulingana na takwimu rasmi kutoka kwa idara ya upelelezi pekee, katika kitengo hiki kimoja, kuanzia Mei hadi Novemba 15, 2014, maafisa walifanya kukamatwa kwa wanaharakati wa DPR 60, na kutekeleza kesi nne za jinai chini ya Sanaa. 111 ya Kanuni ya Jinai ya Ukraine (high uhaini), moja - chini ya Sanaa. 114 ya Kanuni ya Jinai (ujasusi), zaidi ya kesi ishirini - chini ya Sanaa. 258 adj. 3 ya Kanuni ya Jinai (kushiriki katika shughuli za kigaidi).
Kutokana na insulation mbaya ya sauti katika jengo la SBU (mtandao mkubwa wa ducts za uingizaji hewa), sauti za mateso zilisikika karibu na vyumba vyote, ndiyo sababu wafanyakazi wengi walilazimika kuondoka jengo hilo wakati wa mateso.
Mateso ya kisasa zaidi, yanayohitaji vifaa maalum, au ambayo kifo cha kuteswa kilichukuliwa, kilifanywa chini ya kikosi cha Azov kwenye uwanja wa ndege wa Mariupol au kwenye vituo vingine.
Ubunifu mwingine uliopitishwa na wahusika hawa ulikuwa kuzuiliwa kwa raia bila mpangilio kwa kubadilishana zaidi wanajeshi wa Kiukreni waliokamatwa.
Kutokana na hali hii, mizaha kama, kwa mfano, maagizo kwa wasaidizi kutoka kwa mkuu wa idara ya uchumi A. Babak kuhusu unyang'anyi katika vituo vya ukaguzi kutoka kwa wamiliki wa magari ya kusafirisha vyuma chakavu, nafaka na vitu vingine vya hesabu kwenye bandari ya Mariupol (1000 hryvnia kutoka moja). gari na makaa ya mawe na 500 hryvnia - na chuma chakavu) hakuwa na kuangalia hivyo muhimu.
Wanyongaji, ambao walikuwa wamepata ladha yake, walikasirishwa sana na shughuli ya Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Kijeshi, ambayo kwa upole sana, lakini bado wakati mwingine iliuliza maswali juu ya malalamiko ya wahasiriwa binafsi.
Kwa hivyo, mnamo msimu wa 2014, mmoja wa watendaji wakuu, Luteni Kanali Vasily Bogach, aliwekwa kizuizini, ambaye mask yake ilitolewa wakati wa kutekwa nyara kwa mtu kwenye duka la Amstor. Siku moja baadaye, mwili wa mtu aliyetekwa nyara ulipatikana kwenye moja ya barabara za jiji. Wapita njia bila mpangilio na watu wanaomfahamu mtu aliyeuawa walimtambua mhalifu, jambo ambalo lilithibitishwa na rekodi kutoka kwa moja ya kamera za CCTV, na waendesha mashtaka hawakuwa na chaguo ila kumshikilia mhalifu huyo. Ni kweli, aliachiliwa haraka na kuwekwa "ovyo," lakini maofisa wa SBU walikasirishwa hata na "kujishughulisha na wanaojitenga."
Walakini, wapelelezi wengi, wakiogopa jukumu lisiloepukika kwa matendo yao katika siku zijazo, walichukua njia ya upinzani mdogo. Ili kuweza kuripoti kwa wasimamizi kwa kile walichokuwa wamefanya, lakini sio kuchafua mikono yao, walihamisha shughuli zao kwenye Mtandao, ambao ulikaribishwa kama aina ya ushawishi wa habari na kisaikolojia.
Rasilimali nyingi ziliundwa, kama vile "Habari za Donbass", "Agizo Mpya" za DPR", "Sauti za Wakazi wa Gorlovka" na wengine wengi.
Shughuli za kuripoti zilianza kujumuisha kuandaa mikutano ya hadhara "dhidi ya DPR" na kuunga mkono Ukraine.
Wakati huo huo, pamoja na shughuli za kujitegemea kwenye mtandao, wafanyakazi walianza kufanya kazi ya adhabu dhidi ya wapinzani wao wa habari. Kwa mfano, Oleg Seliverstov, naibu mkuu wa idara ya kitaifa ya serikali, baada ya kuingia kwenye mjadala katika moja ya vikao na mwanaharakati wa Mariupol DPR na kushindwa kwa matusi kwa maneno, aliamua kulipiza kisasi. Msichana Olga alitambuliwa naye, aliwekwa kizuizini na kuteswa.
... "Alfovets" na mfungwa huyo waliendesha gari hadi kwenye jengo ambalo sasa lilikuwa na idara ya SBU katika eneo la Donetsk. Kitenganishi hakikukubaliwa katika misingi yoyote ya Azov, ikisema kuwa suala hilo halijakubaliwa na uongozi. Baada ya kupiga simu idara ya upelelezi, ambayo ilianzisha kukamatwa, waliamua kumleta mfungwa huyo kwenye baraza la jiji.
Dereva, akiwa ameendesha gari karibu na lango kuu la Mtaa wa Georgievskaya, aliingia eneo la kudhibiti kutoka upande wa lango la dharura kutoka Kati. Baada ya kupita dari ambayo chini yake kulikuwa na magari kadhaa rasmi, kantini na ukumbi wa mazoezi, ambapo wanaume wa Alfa kutoka idara zingine waliishi sasa, alisimama kwenye mlango wa mwisho. Mpiganaji huyo alimtoa yule mtenganishaji kwa kiwiko cha mkono, ambaye mikono yake ilikuwa imefungwa kwa mgongo wake. Hakupinga. Mwonekano ni mwepesi, kichwa huteleza wakati wa kutembea.
Tuliingia ndani na, baada ya kupita mlango wa ukumbi wa kusanyiko, tukakaribia eneo la afisa wa zamu, ambaye mlinzi aliarifu kwamba mfungwa huyo alikuwa akipelekwa Kharaberyush. Afisa alitikisa kichwa kwa kuelewa.
Tulipita ofisi za wafanyikazi wa idara ya uchumi na sekta ya ulinzi wa siri za serikali, na tukasimama kwenye mlango wa naibu mkuu wa idara, Zhitenev, ambaye alikuwa akitoka chumbani. Baada ya kumruhusu Sergei Viktorovich kupita, tuliendelea.
Ikakaribia lifti, gigolo akabonyeza kitufe cha kuita na kwenda hadi ya tatu. Ni baada tu ya kutoka kwa lifti ndipo mfanyakazi aligundua kuwa alihitaji ghorofa ya pili, sio ya tatu. Lakini lifti tayari imeondoka.
Baada ya kugeuka kutoka kwa mrengo wa kulia wa jengo, ambapo idara ya hatua za uendeshaji na kiufundi ilikuwa iko, kwa sababu ambayo mlango wake ulikuwa umefungwa na mlango na kufuli ya digital, tulikwenda kando ya ukanda hadi ngazi ya upande wa ngazi. Kwa wakati huu, mkuu wa kitengo, Kanali Merkulov, alitoka nje ya mlango wa idara ya waya. Alikuwa na huzuni na wasiwasi. Siku nyingine, mmoja wa wafanyikazi wake bora, Meja Palamaryuk, alikufa ghafla kutokana na mshtuko wa moyo.
Tulishuka hadi ghorofa ya pili. Usimamizi ulikuwa hapa, kwa hivyo palikuwa kimya. Tulipita ofisi za Lizogub na manaibu wake, mkuu wa idara ya habari na uchambuzi na ofisi za wachunguzi. Kilichofuata ni vyoo na lifti, ambayo ilikuwa imetumiwa bila mafanikio hapo awali.
Baada ya kupita kwenye ukumbi mdogo na ngazi nyingine za kuingiliana, tulikaribia ofisi za upelelezi. Mpiganaji huyo alijua mahali Kharaberyush alikuwa amekaa, kwa hivyo aligonga na kuingia, na kumleta mfungwa.
- Alexander Ivanovich, ungeniruhusu?
"Ndio, ingia," alinong'ona Kharaberyush, ambaye alikuwa ameketi mezani.
- Alexander Ivanovich, huyu ndiye mtu ambaye Azov hakukubali.
- Ndio, najua, tulizungumza kwenye simu. Kweli, wewe ni kituko, umekamatwa?! - kwa maneno haya, mkuu wa counterintelligence alisimama kutoka meza, akatembea hadi kwa mfungwa na kwa ufupi, bila swinging, akampiga kwenye plexus ya jua. Aligugumia kwa sauti ya chini na kuanguka chini, ambapo alijikunja na kuanza kuugulia kimya kimya.
- Wacha tuchukue ujinga huu na tuvute kwa ofisi ya Ilyushko. Yatsenko atakuja huko sasa.
Kharaberyush mwenyewe aliondoka kwenye jengo hilo, akapanda gari lake nyeusi aina ya Toyota na akaondoka zake “kwenda kwenye mkutano wa uendeshaji.”
Mtenganishaji huyo aliburutwa hadi kwenye ofisi iliyokuwa karibu. Dakika kumi baadaye Yatsenko aliingia.
- Artem Sergeevich, unahitaji msaada?
- Ndio, kaa marehemu. Utapata manufaa kazini.
Meja Yatsenko, afisa mchanga aliyezaliwa mnamo 1980, ambaye hapo awali alikuwa akifanya kazi katika ujasusi wa kijeshi, alikuwa na uwezo wa kijeshi wa kawaida na njia ya pedantic kwa shughuli rasmi.
Pamoja naye alikuwa mfanyakazi kutoka idara ya kupambana na uhalifu uliopangwa na ufisadi, Yaroslav Vapelnik. Vapelnik alikuwa sehemu ya kikosi kazi cha Ugledar na alihusika moja kwa moja na DPR. Taarifa za msingi ambazo mhalifu huyo alizuiliwa zilitoka kwa chanzo chake; hii inaweza kuripotiwa kama operesheni ya pamoja, kwa hivyo ilibidi waendelee.
Yatsenko, kama "ubongo" wa hafla hiyo, ambaye kwa ujumla anapendelea sehemu ya kiakili ya kazi hiyo, alijaribu kutokuwa na bidii katika mateso bila lazima, kwa hivyo mzigo kuu sasa ukamwangukia Yaroslav.
Ilikuwa muhimu kuelewa habari kuhusu shughuli za mmoja wa viongozi wa kiini cha wafuasi wa ndani wa DPR, Vladislav Kuklin. Yatsenko kwa mara nyingine tena aliangalia nyaraka za uteuzi wa uendeshaji na mawazo. Nyenzo muhimu zaidi zilizokusanywa zilikuwa vifaa vya kufanya kazi na kiufundi chini ya nambari "12" (kugonga simu za rununu). Wakati wao, matukio "17" na "Radiy" pia yalifanywa ili kuweka wanachama kwenye tovuti (uamuzi wa eneo). Ili kufanya hivyo, hata walifuata ule ule usiokuwa wa kawaida ambao sasa ukitikisa mbele yake huduma ya Opel Astra iliyo na muundo wa Varan wa vifaa maalum vilivyowekwa juu yake. Baada ya Opel kuharibika, ilibidi niende kwa OTO61 na kuuliza Daewoo Nexia nyeusi badala yake.
Mahojiano yakaanza. Kuhusu maswali ya wasifu na kisha misimamo kuhusu shughuli dhidi ya serikali. Mtu anayehojiwa anakanusha kila kitu.
Yatsenko binafsi huchukua dakika. Alitarajia kukabidhi utaratibu huu kwa Alexander Lyashko, ambaye, pamoja na kazi ya kufanya kazi, pia aliwahi kuwa mpelelezi. Walakini, mpelelezi mkuu katika vituo muhimu sana vya sekta ya 1 ya ujasusi, Lyashko, sasa alikuwa nje ya jengo, na ilimbidi kuteka karatasi mwenyewe. Kutokuwepo kwa Lyashko pia ilikuwa bahati mbaya kwa sababu wakati wa kuhojiwa, kama ilivyokuwa mara kwa mara hivi karibuni, mateso yalitarajiwa, na Alexander Alexandrovich na simu yake ya uwanja wa kijeshi wa TA-57 alifanya miujiza tu. Wakati mwingine zamu chache za kushughulikia, kutuma mkondo kwa sehemu muhimu za mwili wa mtu aliyehojiwa ambaye hapo awali alikuwa amemwagilia maji, ilikuwa ya kutosha kwa ungamo kamili na wa dhati.
Naam, kama hivyo mwenyewe. Tuanze.
Artem Sergeevich alikaribia baraza la mawaziri la kona, ambalo, kwa makubaliano ya jumla, fedha muhimu zilihifadhiwa. Ilikuwa ni lazima kuchagua zana zinazoendana na kitu cha uchunguzi. Haikuwezekana kuwasilisha au kuweka upya mtu aliyehusika haraka sana, kwani wakati huo kazi yote iliyofanywa pia ingewekwa upya hadi sifuri.
Akafungua chumbani. Katika salama ndogo ya wazi kwenye rafu ya juu kulikuwa na vifurushi kadhaa vya phenazepam, ambazo baadhi yake zilikuwa tayari tupu. Hapana, sivyo. Haikuwa bahati kwamba jarida la lita tatu la pombe ya matibabu lilikuwa karibu na enema kubwa. Yatsenko alishindwa. Majaribio ya enema ya pombe ya matibabu yaliyohojiwa yalimchukiza. Hakuwa na nia ya kumpa chochote cha kunywa pia. Alizungusha mshtuko mikononi mwake kwa mawazo. Labda baadaye kidogo.
Kwenye rafu ya chini ni rundo la taulo za zamani za mateso ya maji. Tutatumia ikiwa hakuna kitu kingine kinachosaidia. Mimi ni mvivu sana kuvuta kituko ndani ya bafuni, na sakafu huko daima huwa na mvua baadaye, wafanyakazi wanalalamika. Wembe hatari. Kwa Artyom, bado ilikuwa ya kushangaza jinsi kutumia mfululizo wa chale kwenye uso, ambayo kwa wanaume ilikuwa mbali na hoja ya kushawishi zaidi, ilikuwa na athari ya kushangaza kwenye psyche ya wanawake, na kuwalazimisha kusema kila kitu wanachohitaji. Lakini leo tuna mwanaume. Utalii wa hemostatic pia hautahitajika.
Akimtazama tena yule mfanyakazi mwenye bidii, aliamua kwamba kukosa hewa kunaweza kutosha hapa. Akisonga kando vijiti kadhaa vifupi vya mpira, akatoa begi nene ya plastiki na garrote62, akampa Vapelnik kitanzi na kurusha begi juu ya kichwa cha mtenganishaji.
Mariupol alikabidhiwa kwa watu wenye msimamo mkali kwa ajili ya kupora. Mamlaka ya Kyiv haikujali hata kidogo kuhusu wakazi wa eneo hilo. Walijua vyema hali ya watu na kuwachukia kwa dhati.
Vikosi vya Azov na St. Mary vilikuwa mabwana halisi wa mji mkuu mpya wa Kiukreni wa Donbass.
Kikosi cha "St. Mary" kilikuwa na wapiganaji mia moja tu kutoka kwa wakaazi wa mkoa wa Donetsk na kiliundwa kwa msingi wa kikosi cha "Shakhtersk", kilichovunjwa mnamo Julai 2014 kwa uporaji mkubwa. Katika siku zijazo, kikosi kitavunjwa tena na kampuni isiyojulikana sana ya Tornado itaundwa kwa msingi wake. Mmoja wa makamanda wa vitengo hivi vyote alikuwa bosi wa zamani wa uhalifu wa Donbass (mji wa Torez, DPR) Ruslan Onishchenko, anayejulikana kwa jina la utani "Abelmaz". Hata kulingana na sheria zilizovuja na za mpira, alivuka mipaka yote katika mateso, mauaji, upotovu, na uporaji. Yeye, kwa upande wake, alikuwa chini ya mhusika mwingine mashuhuri wa Donbass aitwaye Kropachev, ambaye alidhibiti idadi ya tovuti haramu za uchimbaji wa makaa ya mawe ("digs").
Wapiganaji wa makundi haya ya utaifa waliwatia hofu wakazi wa eneo hilo kwa wizi, mauaji na uvunjaji wa sheria. Wakati huo huo, polisi wa Mariupol walikataa hata kukubali taarifa kutoka kwa waathirika wa jeuri, bila kutaja kufanya uchunguzi.
Utekaji nyara wa wafanyabiashara na matajiri ulisitawi katika jiji hilo na kuachiliwa kwao (baada ya siku mbili au tatu) kwa fidia (kiasi cha fidia kilifikia milioni kadhaa), mashtaka ya uwongo ya wakaazi matajiri wa kusaidia "watenganishaji" kukamatwa na kupora mali zao. mali (maduka), ghala, ofisi, n.k.).
Vitendo vya ulaghai vya kupora pesa kutoka kwa jamaa za wanajeshi wa Kikosi cha Wanajeshi wa Kiukreni ambao walikamatwa na kuweka "ulinzi wa ulinzi" kwa wamiliki wa maduka na miundo ya kibiashara ilikuwa ya kawaida sana.
Pamoja na hayo, wanamgambo wa Azov, isipokuwa makamanda wao, hawakumtambua mtu yeyote (mara nyingi hata maafisa wa SBU) na hawakumtii mtu yeyote. Kulikuwa na kesi wakati pia walipiga maafisa wa SBU. Hasa, mwanzoni mwa Novemba 2014, walimpiga bila sababu naibu mkuu wa idara "K" (kupambana na uhalifu uliopangwa) wa SBU katika mkoa wa Donetsk, Luteni Kanali S. Samoilov, ambaye mbavu zake nyingi zilivunjwa, na. Luteni Mwandamizi P. Gavshin. Lakini uongozi wa juu sikuzote umekuwa upande wa wapiganaji wenye bidii zaidi dhidi ya "watenganishaji wanaounga mkono Urusi."
Mbali na maafisa wa SBU wa ndani, wote na wengine walitufanyia kazi. ofisi kuu ya SBU katika Kyiv, karibu wilaya ya idara.
Idara zingine pia hazikusimama kando. Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ukraine ilifanya kazi dhidi ya DPR kuwa kipaumbele kwa vitengo vyote vya kijasusi vya kikanda ndani ya Idara ya 5 ya Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ukraine. Waliunganishwa na vitengo vya utendaji vya Wizara ya Mambo ya Ndani, Huduma ya Mipaka na miundo mingine zaidi ya ndani, bila kusahau wanaharakati wa vikosi vingi vya kitaifa na mashirika ya umma na wafadhili wao wa oligarchic. Wote walipingwa na Wizara ya Usalama ya Nchi ya DPR. Nadhani ilifanya hivi kwa mafanikio. Hadi kufukuzwa kwangu, MGB haikuwa na hitilafu moja ya mawakala wa thamani, wafanyakazi walioasi upande wa adui, au uvujaji wa taarifa muhimu. Na tulijua mpangilio wa ukubwa zaidi juu ya adui kuliko alivyojua kutuhusu. Kwa maana hii, sisi, tukifika kwa miguu yetu, tulikuwa kichwa na mabega mbele ya adui.
Wageni kutoka mbali
Kwa mtazamo wa utendaji wa jadi wa usalama wa serikali, hali katika DPR ilikuwa ya wasiwasi sana. Kuhakikisha serikali ya kukabiliana na ujasusi katika hali ya vita tayari inatofautishwa na maelezo mafupi. Huduma za kijasusi za upande mwingine na washirika wao zinageuka kutoka kwa wapinzani na kuwa maadui wa moja kwa moja na wasioweza kusuluhishwa. Kazi inafanyika katika maeneo yote ya kijasusi na hujuma na shughuli za kigaidi.
Wanatafuta njia zozote za kusababisha madhara na kupata maelezo, ambayo tulipitia kikamilifu.
Kama nilivyowaambia wenzangu kwa utani, hali ya hewa ya Donetsk inapaswa kuwa mnene zaidi na ibadilishwe na viboreshaji kwa sababu ya mionzi mingi hai na ya kupita kutoka kwa vitafuta mwelekeo tofauti, satelaiti, antena na vitu vingine vinavyolengwa kwetu.
Idadi ya wafanyakazi na vyanzo vya uendeshaji vya huduma mbalimbali za kijasusi kwa kila kilomita ya mraba wakati mwingine ilizidi mipaka yote inayoweza kufikiria. Kwa athari kamili, yote ambayo yalikosekana ni kuvaa budenovkas, glasi nyeusi, parachuti zinazofuata na kunung'unika juu ya WARDROBE ya Slavic, ingawa wahusika wengine walikaribia hii.
Mtu anaweza kuelewa maslahi ya Wajerumani, Waingereza, Wafaransa, Wayahudi, Waitaliano, Wahungaria, Wamarekani, Wapolandi na hata Wamoldova. Lakini pia kulikuwa na kesi za kigeni kabisa.
...Ninasoma waraka wa kufanya kazi. Katika meza, mhudumu wa chini anakaa kwenye meza ya kando, akingojea maagizo kwa subira.
Mara mbili kwa siku, saa kumi asubuhi na saa tano alasiri, katibu huniletea karatasi mbili, nyakati nyingine tatu zikiwa zimerundikwa kwenye makabrasha ili nizifikirie. Urefu wa kila slaidi ni sentimita thelathini hadi arobaini. Kuna karatasi nyingi, lakini katika hatua ya kwanza haiwezekani kufanya vinginevyo. Hali lazima iwe chini ya udhibiti. Vinginevyo, kazi, tayari imeungwa mkono na unene wa nywele za farasi, itaanguka tu. Baadaye, sehemu kuu inaweza kuhamishiwa kwa manaibu na wakuu wa idara. Lakini si sasa.
Wakati wa mchana, ninapokea wasimamizi na wafanyikazi muhimu juu ya maswala muhimu zaidi, pamoja na uwasilishaji wa hati ambazo hazijajumuishwa katika vizuizi vya jumla vya ripoti. Kama sasa.
- Sikiliza. Na watu wa Jordan wanaweza kuwa na maslahi gani hapa?
- Sijui bado. Labda wanavutiwa na silaha. Naam, au Wamarekani kazi kwa njia yao. Unajua, hii hutokea. Zaidi ya hayo, Wahashem ni mojawapo ya washirika hai wa Marekani katika Mashariki ya Kati.
Najua. Tabia ya Waamerika ya kupanda joto kwa mikono isiyofaa na kufinya vibaraka wao kavu inajulikana sana.
- Kweli, au wanasaidia Ukraine. Kama watu wetu wanasema, jengo la huduma zao maalum liko kilomita mbili tu kutoka kwa jengo la Ubalozi wa Kiukreni huko Amman.
- SAWA. Ninaidhinisha uthibitishaji zaidi wa maelezo. Nyenzo za udhibiti, ripoti kila wiki.
Kama matokeo, hali ya kupendeza iliibuka. Mkazi huyo wa Jordan aliajiri wanafunzi wake wa zamani, wahitimu wa moja ya vyuo vikuu vya Donetsk, kufanya kazi ndani ya wanamgambo. Walijiunga na safu zetu. Kazi waliyokabili ilikuwa ngumu - kukusanya taarifa kuhusu matendo yetu na yale ya Kiukreni.
Baada ya kufahamishwa kuhusu data ya msingi juu ya suala hili, niliamuru ukaguzi wa kina zaidi, nikihakikisha kuwa habari hiyo haikuwa tupu. Ilikuwa ni mshangao ulioje pale ilipobainika kuwa tulikuwa tukishughulikiwa na kitengo maalum cha huduma ya ujasusi ya Jordan "Mukhabarat al-Amma" kwa kiwango maalum cha usiri.
Kwa madhumuni ya usiri, iliitwa idara ya siri ya kupambana na ugaidi. Tofauti kutoka kwa ile "isiyowekwa" ambayo pia ilikuwepo sambamba, ilikuwa kwamba "isiyowekwa" ilifanya kazi za jadi za kupambana na ugaidi. "Maalum" ilikuwa tu kifuniko cha akili, haswa kuhusiana na sisi.
Kituo tulichotambua kiliongozwa na kijana Meja Abu Ahmed, ambaye aliripoti kibinafsi na moja kwa moja kwa mkuu wa idara ya upelelezi na alikuwa na kibali cha siri cha usalama. Mshirika wetu asiyetarajiwa alifanya kazi katika jengo kuu la Mukhabarat al-Amma SOR huko Amman, wilaya ya Al-Jandaweel. Kama mojawapo ya mazingira kuu ya usaidizi wa shughuli za kijasusi, watu wa Jordan walitumia wanafunzi na walimu wa taasisi za elimu ambamo watu kutoka nchi yao walisoma.
Matokeo yake, mawakala waliamua kucheza hata mara mbili, lakini mchezo wa tatu. Wakijiona kuwa wamekatishwa tamaa na mambo ya DPR, walikutana na wafuasi wa Kiukreni wanaounga mkono uzalendo ambao bado walibaki Donetsk mwishoni mwa Juni 2014. Wenye msimamo mkali, kwa upande wao, baada ya kuwakagua kwenye kazi walizokabidhiwa, walifikia hitimisho kwamba walikuwa usanidi kutoka kwa DPR. Waliwaua watu hao na kuwachoma kwenye gari lao wenyewe.
 
Kupanga maisha
Haki
Mojawapo ya hoja kuu za Kiukreni zilizoelekezwa kwa wafuasi wa ulimwengu wa Urusi kwa ujumla na mikoa inayounga mkono Urusi haswa ilikuwa nadharia rahisi: "Je! unaona jinsi maisha yalivyo katika denieriya yako, lenaeria? Unataka iwe hivi kwako pia?!”
Kiwango cha ujinga wa maneno kama haya ni ngumu kukadiria. Ni kama kumwambia msichana aliyepigwa, nguo iliyochanika, kuteswa, kuibiwa na kubakwa: "Huonekani kuwa mzuri sana." Hasa wakati mhalifu mwenyewe anasema.
Baada ya yote, sehemu kuu ya shida za jamhuri hazikuwa ndani yao wenyewe. Tuliangamizwa tu, na kisha wakatulaumu kwa jambo lile lile.
Kwa hivyo, niliona moja ya kazi muhimu kwa usalama wa serikali ya jamhuri kama msaada katika kuanzisha mfumo wa kawaida wa maisha.
-...Sawa... nakutangaza mume na mke!
Mwanamgambo mchanga, mwenye miguu mirefu kutoka kitengo cha kamanda wa MGB na mteule wake aliye na madoadoa na mwembamba akiwa amevalia vazi la chintz lililofifia lakini lililopigwa pasi kwa uangalifu. Ninapeana mkono na bwana harusi na wanatoka ofisini kwangu.
Ndiyo, hilo lilitokea pia. Kwa sababu ya ukweli kwamba mfumo wa haki wa mkoa wa Donetsk, kufuatia maeneo mengine, ulilemazwa kabisa na Kiev, vitendo vya hali ya kiraia havikuhitimishwa. Lakini ikiwa hakuna karatasi, hii haimaanishi kuwa hawajazaliwa na hawafa, usijenge familia na usiwamalize. Kwa ujumla, baada ya kusihi tena kwangu kama kamanda wa kitengo cha kijeshi na ombi la kuoa (kama unavyojua, makamanda wa vitengo vya jeshi na wakuu wa meli za masafa marefu wana haki ya kipekee), niligundua kwamba hatua za dharura zinahitajika. kuchukuliwa.
Hapo awali, mfumo wa kisheria wa jamhuri ulitakiwa kuundwa na Vladimir Yuryevich Antyufeev, ambaye hakuwa na wakati wa kufanya hivyo. Ilinibidi kutatua suala hili.
Niliagiza kuchagua wagombea wa mawakili ambao hawakuwa na shaka juu ya uaminifu wao kwa jamhuri na taaluma. Nilihoji kadhaa. Nilitulia kwa msichana mchanga lakini mwenye bidii ambaye alikuwa amethibitisha kujitolea kwake kwa DPR.
Alikuwa Ekaterina Filippova mwenye umri wa miaka 27. Tangu miaka yake ya mwanafunzi, amekuwa akijishughulisha na mazoezi ya kisheria na kwa wakati huu tayari alikuwa mkuu wa chama cha wanasheria "Kikundi cha Haki za Kibinadamu cha Donetsk" ambacho aliunda. Jambo la kuamua ni kwamba alikuwa wakili katika kesi kadhaa za jinai zilizoanzishwa na vikosi vya usalama vya Ukrainia kwa tuhuma za "kutengana" dhidi ya wanaharakati wetu, na aliweza kufanikisha kuachiliwa kwa wafuasi kadhaa wa DPR kutoka kwa shimo la Kiukreni.
Nilipendekeza Filippova kwenye mkutano wa Baraza la Mawaziri la Mawaziri kuteuliwa kama Kaimu Waziri wa Sheria na nilimhakikishia yeye binafsi. Katika hatua ya kwanza, nilijaribu kumuunga mkono, kwa sababu umuhimu wa haki ulikuwa mgumu kukadiria.
Tangu alipothibitishwa madarakani, uundaji wa mfumo wa haki wa jamhuri ulianza. Sikuwaelezea wanamgambo tena. Kweli, baadaye walijenga Filippova mwenyewe. Baadaye angeoa mmoja wa wanamgambo wa hadithi, maarufu kwa ushiriki wake katika karibu hafla zote za kijeshi, Teimuraz "Gogi" Gogiashvili, na kwenda naye Urusi, akiacha idara aliyounda na ilikuwa ikifanya kazi kwa ufanisi katika hali zilizopo. Kulingana na tabia inayojulikana ya Donetsk, watu watasema mara moja kwamba ameketi kwenye basement ya Zakharchenko au amepigwa risasi.
Televisheni
Televisheni pia ilikuwa muhimu sana kwa maisha ya jamhuri. Mbali na matatizo ya kiufundi na ubunifu ya televisheni ya jamhuri, ugumu kuu ulikuwa utangazaji wa chaneli za televisheni za Kiukreni za propaganda, ambazo baadhi yake zililenga hasa wakazi wa Donbass. Hatua kwa hatua tatizo hili lilitatuliwa.
Vituo vya Televisheni vya ndani, kulingana na mila ya wakati huo, viliwapa viongozi wenye mamlaka zaidi katika hatua ya kwanza. "Oplot-TV", iliyoundwa kwa msingi wa Donetsk "Idhaa ya Kwanza ya Runinga ya Manispaa", ilianza kudhibiti, kama jina linamaanisha, Alexander Zakharchenko, "Novorossiya-TV" - Pavel Gubarev. Idhaa ya Kwanza ya Televisheni ya Republican pia ilifanya kazi. Na kulikuwa na mwingine - "Muungano", kwa udhibiti wa mashindano ambayo hata yaliibuka, na hapa, kama kawaida, kulikuwa na tabia mbaya.
Baada ya kuchaguliwa kwa Alexander Zakharchenko kama Mkuu wa DPR mnamo Novemba 2014 na kuteuliwa tena kwa Baraza la Mawaziri la Mawaziri, Wizara ya Habari na Mawasiliano iligawanywa katika sehemu mbili - mawasiliano na habari.
Hii ilitokana na kuunda mfumo wake wa simu na hitaji la kuzingatia kazi hii. Kwa kuongezea, kwa makubaliano ya pande zote, wadhifa wa Waziri wa Mawasiliano ulitolewa kwa wawakilishi wa Pavel Gubarev, ambaye shirika lake pia lilipokea kikundi kigumu bungeni na upendeleo kutoka kwa wizara mbili - mawasiliano na utamaduni. Habari, kwa kawaida, ilipaswa kuwa chini ya udhibiti wa kibinafsi wa mkuu wa jamhuri. Eneo ni nyeti sana.
Wakati huo huo, ili kutafuta maelewano ya kisiasa ya ndani, kwa maoni yangu, Alexander Khodakovsky aliteuliwa kwa wadhifa wa mkuu wa Baraza la Usalama.
Katika hatua fulani, hii ilisababisha mkanganyiko wa shirika.
- Mheshimiwa Waziri, tuna matatizo ya Muungano tena.
- Ambayo?
- Jana, wafanyikazi wa Wizara ya Mawasiliano pamoja na wapiganaji wa Vostok walifika kwenye ofisi kuu ya Muungano, ambayo iko kwenye Barabara ya Titov ya Ujerumani. Tulikuja kubadili uongozi. Mhariri mkuu hapo alikuwa Dmitry Gromov, na yeye ni mume wa waziri wa zamani Nikitina. Kweli, walijaribu kuibadilisha. Zaidi ya hayo walikuwa na barua kutoka kwa Baraza la Usalama kuunga mkono uamuzi huu. Khodakovsky alisaini.
- Kwa hivyo, ni nini kinachofuata?
- Na kisha Roma Lyagin alifika huko. Sasa anaonekana kusimamia sera za ndani katika ofisi ya Mkuu. Alifika na baadhi ya afisa usalama wa Tume Kuu ya Uchaguzi. Kwa ujumla, alisema hataruhusu mabadiliko katika uongozi wa chaneli ya TV, kwani, kwa maoni yake, chaneli ya TV iko chini ya Wizara ya Habari, lakini kwa Wizara ya Mawasiliano.
- Je! fitina iliishaje?
- Kweli, kwanza Waziri mpya wa Mawasiliano, Viktor Yatsenko, alifika hapo na alionekana kuunga mkono usimamizi wa zamani wa chaneli ya TV.
- Na kisha?
- Kweli, basi Khodakovsky alifika, ambaye aliwafukuza Lyagin na Yatsenko nje ya ofisi ya kituo cha TV na makofi vichwani.
Diary ya washiriki tu.
"Julai 14: Wajerumani walifika. Walitufukuza msituni.
Julai 15: Wajerumani walifukuzwa msituni.
Julai 16: Wajerumani walikuja tena na kutufukuza nje ya msitu.
Julai 17: Wajerumani walifukuzwa msituni.
Julai 18: Wajerumani walifika. Walitufukuza msituni.
…26 Julai. Msimamizi wa msitu alikuja na kumfukuza kila mtu msituni."
Elimu
Sehemu nyingine muhimu ilikuwa elimu, ambayo iliathiri maeneo ya msingi ya ujamaa wa watu. Shule, vyuo vikuu na taasisi zingine za elimu zilishughulikia moja ya sehemu muhimu zaidi za jamii.
Hapa unahitaji kuelewa kwamba hata ukitangaza hali mpya, hii haimaanishi kwamba vipengele vyote vya zamani vya mfumo uliopita vinaunganishwa moja kwa moja na ukweli mpya. Hasa ikiwa mpinzani wako anapinga kikamilifu.
Niliona kazi ya kimsingi ya usalama wa serikali katika kuhakikisha mabadiliko ya mfumo wa elimu chini ya mamlaka ya DPR. Mojawapo ya shida kuu katika suala hili ilikuwa majaribio ya nguvu na ya kudumu ya upande wa Kiukreni kuandaa usafirishaji wa hati za kisheria na mihuri ya vyuo vikuu vya Donetsk kwenda Ukraine ili kutangaza kufunguliwa kwa vyuo vikuu vya Donetsk katika mikoa mingine.
Huko Vinnitsa, licha ya pingamizi la wafanyikazi, mfano wa Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Donetsk iliundwa, huko Krasnoarmeysk - Chuo Kikuu cha Ufundi cha Donetsk, na huko Krasny Liman - Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Donetsk. M. Gorky. Wizara ya Elimu ya Ukraine ilikataa kutoa diploma za fomu iliyoanzishwa kwa wanafunzi ambao walibaki kusoma Donetsk. Ilitangazwa kuwa diploma zilizotolewa na vyuo vikuu vya Donetsk hazitakubaliwa popote.
Katika mwezi mmoja na nusu tu, tuliacha majaribio ya kuleta rasilimali, mihuri na nyaraka za Taasisi ya Utafiti na Usanifu ya Jimbo la Donetsk ya Metali Zisizo na Feri (DonNIPITSM), Taasisi ya Biashara ya Jimbo la Donetsk (DonSTU), Chuo Kikuu cha Taifa cha Donetsk (DonNU), Taasisi ya Elimu ya Uzamili ya wafanyakazi wa kufundisha Uhandisi na idadi ya vyuo vikuu vingine. Wakati huo huo, Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Donetsk kilikuwa kati ya vyuo vikuu 500 bora zaidi ulimwenguni, na mfumo wa elimu ya juu wa mkoa wa Donetsk ulizingatiwa kuwa bora zaidi nchini Ukrainia.
Lakini hapa lazima tukumbuke kwamba kabla ya hii mfumo mzima wa elimu ya ubinadamu ulijengwa kulingana na kiwango cha Kiukreni-kinga-Kirusi cha kasoro. Na ili kupata kiolesura fulani kinachokubalika katika hali mpya, juhudi kubwa zilipaswa kufanywa.
Kwa ujumla, shida zingine ziliibuka kila wakati na Wizara ya Elimu ya Jamhuri. Wakati tu Larisa Polyakova aliongoza ndipo kazi ilichukua tabia thabiti, ya kimfumo na ya kukera. Kabla ya hili, kila aina ya kutokuelewana ilitokea mara kwa mara.
Hivyo, Desemba 14, 2014, karibu milango yote ya ofisi za DPR Wizara ya Elimu, ikiwa ni pamoja na waziri na manaibu, ilifunguliwa. Taarifa zote zilizokuwemo ndani yake zilinakiliwa kutoka kwenye kompyuta zilizopo kwenye ofisi hizo. Laptop iliyokuwa na habari nyingi za kazi ilitoweka kutoka kwa ofisi ya mkurugenzi wa moja ya idara, Igor Seleznev. Gari ngumu pia iliibiwa kutoka kwa kompyuta ya Waziri wa Elimu na Sayansi ya DPR I.V. Kostenko.
Kwa kuongeza, kulikuwa na suala la papo hapo na wanafunzi wa kigeni ambao walikuwa wamesoma hapo awali katika vyuo vikuu vya Donetsk. Kwa mfano, mnamo Desemba 12, 2014, tulijifunza kwamba kikundi cha watu weusi kilizuiliwa katika moja ya vituo vya ukaguzi vya kikosi cha Vostok. Walianza kubaini. Kweli waliwekwa kizuizini. Kufuatia hali ya wasiwasi wa jumla kuhusu mamluki wa kigeni wa Kiukreni, watu wa kawaida wa Donetsk waliamua kwamba wanafunzi weusi wa Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Tiba cha Donetsk waliokuwa wakiendesha teksi walikuwa kikundi cha kisasa cha hujuma na upelelezi wa mamluki. Tulilazimika kuwaokoa wanafunzi maskini.
Shida nyingine ilikuwa kuhamishwa kwa wakimbizi na familia za wanamgambo katika mabweni tupu ya vyuo vikuu mwanzoni mwa matukio. Kadiri tulivyozindua vyuo vikuu kwa bidii, ndivyo wanafunzi walivyokuwa wengi, ambao pia walihitaji kupangiwa mahali fulani. Pia tulishughulikia baadhi ya masuala haya. Kwa mfano, wakati wa kusuluhisha mzozo katika bweni nambari 1 la Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Tiba cha Donetsk kati ya wanafunzi kwa upande mmoja na wakimbizi, wanamgambo na wafungwa wa zamani wa vita wanaoishi huko kwa upande mwingine, ilithibitishwa kuwa wakimbizi walipewa majengo mengine huko. bweni nambari 4, ambalo lilifanya iwezekane kutenganisha wanafunzi na wakimbizi na kuzuia migogoro. Lakini walikataa tu kuhama kwa sababu walikuwa wametulia. Matokeo yake, hatua zilichukuliwa kwa ajili ya makazi mapya na migogoro ilifungwa. Haikuonekana kama kazi ya usalama wa serikali hata kidogo, lakini hakukuwa na mtu mwingine wa kuifanya.
Mbali na shida za kielimu tu, kulikuwa na mengi yanayohusiana, lakini sio muhimu sana. Wacha tuseme ilijulikana juu ya hali ya migogoro katika wafanyikazi wa Maktaba ya Jimbo la Donetsk iliyopewa jina lake. Krupskaya. Kulikuwa na karibu mapigano. Hasa, kaimu mkurugenzi wa maktaba, Natalya Petrovna Avdeenko, alichukua msimamo wazi wa pro-Kiukreni, mara kwa mara alifanya propaganda za kupinga Republican kwenye timu na kujaribu kuandaa hafla za kuunga mkono uandishi wa Kiukreni, historia ya uwongo na siasa. Hasa, tayari wakati wa hafla za mapinduzi huko Donetsk, chini ya uongozi wake na kwa msaada wa Shirika la Canada-Kiukreni lililoko katika jengo la maktaba, matukio kama vile jioni ya fasihi na muziki "Mkusanyiko wa ubunifu wa Kiukreni", na vile vile "The Mtangulizi wa Wazo la Kiukreni: I.P. Mazepa”, akiambatana na muundo unaofaa wa bango na alama za Kiukreni za asili ya utaifa. Tayari wakati wa vita, mwanamke huyo aliweza kuwatisha wasaidizi wake na vyumba vya chini vya SBU.
Mwanaharakati mwingine wa Kiukreni, anayefanya kazi kama mkurugenzi wa taasisi ya elimu ya manispaa "Shule Maalumu ya Muziki ya Mkoa wa Donetsk kwa Watoto Wenye Vipawa" Tatyana Gorovova, pia alitekeleza uenezi wa pro-Kiukreni kwa bidii.
Lakini pia kulikuwa na majaribio ya kashfa. Kwa mfano, tulipokea taarifa kutoka kwa mmoja wa walimu wa shule ya chekechea Nambari 119 katika jiji la Makeyevka na ombi la kuchukua hatua dhidi ya uongozi wa Idara ya Elimu ya Jiji, ambayo inadaiwa kuwa na tabia ya pro-Kiukreni. Tuliangalia ndani yake na tukagundua kuwa hii ilikuwa kejeli inayohusiana na hamu ya "kwenye mjanja" kuchukua nafasi ya mkuu wa shule ya chekechea.
Dawa
Shida za elimu pia zilikuwa za kawaida kwa nyanja nyingine nyeti ya umma - dawa.
Ikiwa kwa ujumla jumuiya ya matibabu iliunga mkono kikamilifu mawazo ya jamhuri na ilikuwa dhidi ya Kiev, basi ilikuwa kati ya uongozi kwamba kulikuwa na wafuasi wa serikali mpya ya Kiukreni. Hii ilitokana na hofu ya kupoteza mawasiliano na mfumo mmoja wa urasimu wa matibabu kama mazingira yanayofaa ya upandishaji vyeo wa wafanyakazi, mfumo ulioanzishwa wa ulaghai na matumizi mabaya.
Kulikuwa na matukio ya hujuma tu, kama vile N. Tarasenko, ambaye, akiwa daktari mkuu wa Hospitali ya 9 ya Donetsk (Elnitskaya St., 1a), aliepuka tu kutumwa tena kwa Wizara ya Afya ya DPR. Wakuu wa hospitali za Donetsk No 1 (Artema St., 57), No. 16 (Sanatornaya St., 4), No. 11 (Palladina St., 54), No. 20 (Artema St., 185) walijaribu kushiriki katika hujuma sawa za shirika. Na hii licha ya kutoridhika hai kwa wafanyikazi wa hospitali wenyewe na vitendo vya wakubwa wa pro-Kiev!
Hata hali ngumu zaidi zilizuka. Mkurugenzi wa kituo cha maabara cha Donetsk, M. Shvartsburd, alijitahidi sana kuzuia kazi ya Wizara ya Afya katika uwanja wa SES. Tulianza kujua kwanini. Ilibadilika kuwa mtu aliyehusika katika siku za nyuma alihusika katika shughuli za rushwa na alihusishwa na ulimwengu wa uhalifu. Baada ya mageuzi ya DPR katika sekta ya huduma ya afya, utekelezaji wa mipango ya rushwa haukuwezekana, kwa sababu hiyo M. Shvartsburd alianza kujihusisha na shughuli zinazozuia mageuzi hayo; hasa, alifanya mkutano usio rasmi miongoni mwa wenzake, ambapo alipendekeza kukomesha utii kwa DPR na kusimamisha kazi ya SES.
Kuelewa ugumu wa dawa, tuligundua mambo ya kupendeza zaidi. Mnamo msimu wa 2014, iliibuka kuwa idara ya Wizara ya Afya ya Ukraine huko Donetsk haikuacha shughuli zake kwenye eneo la DPR.
Aidha, tumeanzisha kwamba idara hii hufanya mabadiliko ya wafanyakazi katika taasisi za matibabu, hufanya kozi mbalimbali za matibabu, nk Vitendo vyote hapo juu vinafanywa kulingana na maagizo kutoka Kiev na hutolewa kwa namna ya amri chini ya muhuri wa zilizotajwa idara, ambayo inajumuisha uundaji wa makusudi wa machafuko katika mfumo wa huduma ya afya ya DPR. Ghafla ikawa kwamba baadhi ya viongozi wa matibabu waliteuliwa na maagizo duplicate kutoka Kyiv na DPR. Hali ilikuwa ya kusikitisha tu. Kwa kawaida, tulimrudisha katika hali ya kawaida.
Lakini madaktari wa Donbass walifanya kazi yao ya kiraia kila siku. Bila kupokea mshahara kwa muda, kuhatarisha maisha yao, kutokuwa na dawa zinazohitajika na kuwa chini ya shinikizo la kisaikolojia kutoka kwa viongozi wao wa zamani na wenzao, waliokoa maisha kila siku, wakitoa dhabihu zao. Kwa hivyo, wakati wa shambulio lijalo la chokaa la vuli kwenye jengo la MGB, baadhi ya migodi itapita na kuishia katika hospitali iliyo karibu. Daktari wa upasuaji anayejiandaa kwa upasuaji mwingine atakufa papo hapo.
Kwa namna fulani walinikumbusha kuhusu wafanyakazi wa makazi na huduma za jamii wa Donetsk, ambao mnamo Julai-Agosti 2014, pia bila kupokea mishahara, walikwenda kwenye mitaa ya jiji ili kuwafagia na kupunguza maua ya waridi chini ya mizinga ya Kiukreni. Mitaa tupu iling'aa kwa kasi kamili, maua ya waridi yalikatwa kwa ustadi, na wafanyikazi waliojeruhiwa na maiti za wafu zilisafirishwa hadi hospitali na vyumba vya kuhifadhia maiti. Na siku iliyofuata, wenzi wa wahasiriwa walitoka tena kukata maua na kurejesha utulivu. Ni kupitia matukio kama haya ambayo mtu anaweza kuelewa Donbass halisi.
Msaada wa kibinadamu
Hali ya misaada ya kibinadamu ilikuwa ya utata. Kwa upande mmoja, watu hawakuweza kuishi bila hiyo. Ukraine, pamoja na vita, kwa uwazi na kwa kuendelea iliweka kizuizi cha kiuchumi na ilifanya kila kitu kufanya maisha ya watu kuwa magumu. Ilipokuwa wazi kwa adui kwamba haiwezekani kukamata Donbass kwa njia za kijeshi tu, dhana rahisi ilipitishwa. Kupitia makombora ya mara kwa mara na kunyimwa uchumi, walete watu kwenye hali ambayo haijalishi ni nani anayepiga makombora na kusababisha madhara. Jambo kuu ni kwamba hii yote inaisha. Ukraine ni Ukraine, basi ije, tu kuacha hii. Lakini walidharau timu ya Donetsk. Na hali muhimu ya kuishi ilikuwa misaada ya kibinadamu. Hata hivyo, matatizo fulani yalitokea katika suala hili pia.
Kwanza, nje ya DPR, na haswa nchini Urusi, "wafanyakazi wa kibinadamu wa uwongo" wameonekana, wakipata pesa wazi kutokana na huzuni na ubaya wa watu chini ya kivuli kizuri.
Pili, tuligundua mara kwa mara majaribio ya ulaghai ndani. Bila shaka, msaada kuu ulikuwa msukumo maarufu wa dhati. Lakini wanafursa mbalimbali walijaribu kushikamana nayo.
Mbali na misaada midogo iliyolengwa ya kibinadamu, misaada ilisambazwa katika pande mbili: jimbo na Wakfu wa Rinat Akhmetov. "Lori nyeupe" za misafara ya kibinadamu ya Kirusi na kiasi kikubwa cha vifaa zilionekana baadaye. Haikuwezekana kuwakataza Akhmetovites kutoa misaada ya kibinadamu. Hii ingegeuza idadi ya watu dhidi ya DPR, kwa sababu hatukuweza kujaza bidhaa zilizotolewa na mfuko wa Akhmetov. Hawakuwa wa kutosha, na jamhuri ilikuwa karibu na njaa. Yote ambayo yaliwezekana ni kulazimisha uhamishaji wa bidhaa kutoka kwa vifurushi na alama zinazofaa hadi zile zisizo na upande.
Vifurushi vya kwanza vya chakula kutoka kwa DPR vilikuwa takriban kilo 10. Kwa kila usambazaji, uzito wa kifurushi cha chakula ulipungua, kwani idadi ya watu wanaohitaji iliongezeka kila mara. Idadi ya wakimbizi na wahanga wa vita iliongezeka kwa kasi. Uzito wa wastani wa msaada uliotolewa mwezi Oktoba ulikuwa kilo 3.5.
Kwa mfano, msaada wa kwanza wa kibinadamu kwa wilaya za Petrovsky na Kirovsky za Donetsk, ambazo zilifunikwa baadaye sana kuliko katikati mwa jiji, zilifikia: kopo 1 la maziwa yaliyofupishwa, kopo 1 la chakula cha makopo, kopo 1 la nyama ya kitoweo, kilo 1 ya maziwa. sukari, 0.5 kg ya mchele. Usambazaji wa misaada ya kibinadamu kutoka kwa DPR ulipangwa mara moja kwa wiki. Walakini, kwa kuwa mtiririko wa watu ulikuwa mkubwa, mzunguko uliishia kuwa mara moja kila siku kumi.
Kifurushi cha chakula cha "Mfuko wa Msaada wa Rinat Akhmetov" kilikuwa: chupa 1 (lita 1) ya mafuta ya mboga, pakiti 1 ya chai, pakiti 1 ya kuki, kilo 1 ya sukari, kilo 1 ya mchele, kilo 2 cha unga, kilo 1. oatmeal, kilo 1 ya pasta, kilo 1 ya buckwheat, makopo 4 ya chakula cha makopo, 1 can ya maziwa yaliyofupishwa, mshumaa 1, pakiti 1 ya mechi. Mzunguko wa usaidizi ni mara mbili kwa mwezi kwa miadi na kuponi.
Kulikuwa na visa vya Akhmetov kusambaza misaada ya kibinadamu kwa kuchagua.
Kwa mfano, mnamo Oktoba 4, 2014, tukio lilitokea katika kituo cha kibinadamu cha Akhmetov Foundation. Mwanamke huyo, ambaye wakati wa uhamisho wa awali alikasirishwa na waandishi wa habari wenye kiburi "waliopotea" ambao walikuwa wakipiga hadithi kuhusu mwokozi na mjanja Rinat, alikataliwa msaada. Wafanyikazi wa Akhmetov kwanza walitoa tikiti, kisha wakaibomoa na kumtoa nje. Kama, "humheshimu Akhmetov, huna haki ya kusaidia."
Kama ilivyotokea baadaye, mwanamke huyo ni mtu mlemavu wa kikundi cha 2. Ana kifafa.
Waandishi wa habari walipofika, walianza kuuliza maswali kwa wastaafu, kwa sauti ya "ubaya gani bila Akhmetov." Heroine wa hadithi, kwa hasira, aliwazunguka waandishi na maneno muhimu.
Alisema kuwa jamhuri inajali watu, tofauti na oligarch ambaye aliondoka. "Ili kulipa watu kwa kila kitu ambacho Akhmetov yako imefanya, kila mkazi wa Donbass anahitaji kupewa lori la misaada. Wakati huohuo, kwa mkono wake mwepesi, Wanazi walilipiga jiji hilo.” Kesi kama hizo zilifanyika mara kwa mara, ambazo zilionyesha sura halisi ya wafadhili na malengo ya kile kinachotokea.
Bila shaka, kupitia usaidizi wa kibinadamu, Akhmetov alijaribu kuandaa mazingira ya kurudi Donetsk. Mpango huo ni rahisi. Jiji linaendeshwa kwa uchovu kamili, kijamii na kifedha. Duka zilizo chini ya udhibiti wake zimejaa bidhaa za chakula. Hakuna pesa, hakuna malipo yanayofanywa. Kuletwa kwenye kilele cha kukata tamaa, wakazi wa jiji watafurahi kwa mtu yeyote ambaye atasaidia katika shida. Ni wazi ni nani. Lakini ndoto zake hazikuruhusiwa kutimia.
Mbali na masuala ya chakula tu, misaada ya kibinadamu pia ilifanya iwezekane kutatua masuala ya matibabu. Kwa mfano, suala la insulini mnamo Juni - Agosti (hata Septemba) 2014 huko Donetsk lilikuwa kali sana. Usambazaji kwa idadi ya watu ulifanyika kwa dozi zilizopunguzwa, tu katika vituo maalum vya misaada. Hii ilifanywa hasa na misingi.
Kutoka kwa tangazo: "Kuanzia Novemba 3, usambazaji wa insulini utaanza kwenye eneo la DOKTMO (Hospitali ya Kalinin). Unaweza kupokea dawa kwa njia ya msaada wa kibinadamu katika jengo nambari 4.”
Tulianza kukandamiza kabisa majaribio ya kuiba misaada ya kibinadamu. Kwa kutambua kuwa kesi kama hizo zisingewezekana bila kuungwa mkono na makamanda wenye ushawishi, walianza kupigana na hii katika ngazi za juu. Idadi ya viongozi na wakuu wa idara mbalimbali waliwekwa kizuizini. Wakati huo huo, kila mtu alitangaza kutokuwa na hatia.
Kutoka kwa Mtandao:
"Tayari imekuwa miezi sita tangu kukamatwa kwa kamanda mashuhuri wa kigaidi wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk Oleg Orchikov, ambaye aliongoza kikosi cha Svarozhichi cha wapagani wa Urusi huko Donbass.
Habari hii iliripotiwa na Press ya Ukraine kwa kuzingatia vikundi vya kigaidi kwenye mitandao ya kijamii.
Inabainisha kuwa Oleg Orchikov aliye na ishara ya simu "Vargan" alikamatwa "bila msingi" kwa agizo la kibinafsi la "mkuu" wa "DPR" Zakharchenko mnamo Novemba 11, 2014, na tangu wakati huo amekuwa amekaa katika chumba cha mapema cha mitaa. kituo cha kizuizini bila malipo yoyote "rasmi".
"Wandugu wa tawi letu la Donetsk la OPD "Muungano na Uamsho wa Slavic" wanadai kuachiliwa kwa kamanda wa kikosi cha "Svarozhichi", Oleg Orchikov (Vargan). Uhuru kwa mashujaa wa Urusi! Utukufu wa Dola Kuu ya Urusi! Glory to Novorossiya!“ – vikundi vya kigaidi vimejaa jumbe kama hizo kwenye mitandao ya kijamii.
"Kamanda wa kikosi cha 4 "Oplot" "Svarozhichi", Oleg Aleksandrovich Orchikov, ishara ya simu Vargan, aliwekwa kizuizini bila haki mnamo Novemba 11, 2014 na bado yuko katika kituo cha kizuizini cha kabla ya kesi. Wanajaribu kwa kila njia kuficha hili ili kukamatwa kwake bila kuthibitishwa kusifichuliwe. Tafadhali repost iwezekanavyo! Saidia kuwarudishia watoto baba yao na mke mume wake!’”63.
Ujumbe kama huo na sawa bado unasambazwa kikamilifu kwenye Mtandao. Wanachukuliwa kwa furaha na vyombo vya habari vya Kiukreni.
Wakati huo huo, Orchikov (alama ya simu "Vargan") alikamatwa na MGB karibu mara tu baada ya kuwekwa kizuizini kwa kamanda wa kikosi kingine cha "Oplot", "Gulita," akituhumiwa kwa safu ya uhalifu mkubwa.
Msingi wa awali wa kizuizini cha Orchikov ulikuwa nyenzo zilizokusanywa kuhusu wizi wa misaada ya kibinadamu. Ilibainika kuwa Vargan, hata na washirika wake, alikamatwa mara kwa mara akiiba chakula kwa wakaazi wa eneo hilo. Wakati wa uchunguzi zaidi, ukweli wa uhalifu mwingine wa Orchikov ulifunuliwa.
Kutoka kwa nyenzo za kesi:
"Idara ya Upelelezi ya Wizara ya Usalama wa Nchi ya DPR inachunguza kesi ya jinai Na. 12201430, dhidi ya O. A. Orchikov, iliyoanzishwa mnamo Novemba 11, 2014, kwa misingi ya uhalifu chini ya Sehemu ya 3 ya Sanaa. 172-1 ya Kanuni ya Jinai ya DPR. Mnamo Novemba 21, 2014, corpus delicti katika kesi maalum ya jinai iliwekwa upya kutoka kwa Sanaa. 172-1 sehemu ya 3 katika Sanaa. 178 sehemu ya 4 ya Kanuni ya Jinai ya DPR.
Wakati wa uchunguzi wa kesi hii ya jinai, ilianzishwa kuwa mnamo Agosti 28, 2014, takriban 16:15, wanajeshi wa kikosi cha 4 "Petrovsky OPLOT", wakiwa kwenye makutano ya mitaa ya Petrovsky na Shpagina katika wilaya ya Petrovsky ya Donetsk, walikuwa na silaha za moto, kwa amri ya kamanda wao Orchikov O.A., kwa tishio la kutumia bunduki, walidai kutoka kwa Chilikin A.V., ambaye kwa wakati ulioelezewa alikuwa akiendesha gari la FORD MONDEO TREND, wilaya AN 01-89 SV, inayomilikiwa kwa msingi. ya cheti cha usajili SAE 601147 JSC "Hephaestus", endelea kwenye eneo la kikosi cha 4 "Petrovsky OPLOT" cha Donetsk, kilicho katika jengo la 8 kwenye Mtaa wa Kramarchuk katika wilaya ya Petrovsky ya Donetsk, ambayo Chilikin A.V. ilitimizwa bila shaka.
Siku hiyo hiyo, jioni, tukiwa katika eneo la kikosi cha 4 cha "Petrovsky OPLOT" huko Donetsk, iliyoko kwenye anwani: Donetsk, St. Kramarchuka, 8, kamanda wa kitengo maalum cha Orchikov O.A., akifanya kwa makusudi, kinyume cha sheria, kwa lengo la kumiliki gari kinyume cha sheria, alitoa amri kwa askari wake wa chini, ambao pia walikuwa na silaha za moto, kukamata gari la brand. kutoka Chilikin A.V. FORD MONDEO TREND wilaya AN 01–89 NE, baada ya hapo askari asiyejulikana alichukua udhibiti wa gari maalum na kutoweka kusikojulikana, huku eneo la gari bado halijulikani.
Aidha, kutoka Idara ya Wilaya ya Petrovsky ya DGU ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya DPR, Idara ya Uchunguzi wa Wizara ya Usalama wa Nchi ya DPR ilipokea kesi ya jinai No. 08-14-15, iliyoanzishwa mnamo Septemba 11, 2014. , kwa ukweli wa mauaji ya kukusudia ya A. A. Dubinsky, kwa misingi ya uhalifu chini ya Sanaa. 106 sehemu ya 1 ya Kanuni ya Jinai ya DPR, ambayo ilikubaliwa kwa uchunguzi na wachunguzi kutoka MGB SO, wakati O. A. Orchikov anashukiwa kwa sababu ya kuhusika katika tume ya mauaji haya.
...Aidha, Idara ya Upelelezi ya Wizara ya Usalama wa Nchi ya DPR inachunguza kesi ya jinai namba 12201438, iliyoanzishwa Novemba 24, 2014, kutokana na mauaji ya kukusudia ya watu wawili wasiojulikana, kwa madai ya uhalifu chini ya Sanaa. 106 sehemu ya 2 ya Kanuni ya Jinai ya DPR, kutoka kwa nyenzo ambayo inafuata kwamba mnamo Novemba 15, 2014, wakati wa mchana, wakati wa hatua za uchunguzi kama sehemu ya uchunguzi wa kesi ya jinai No. 12201430, kwenye eneo la Kargil. mmea, ulio katika wilaya ya Petrovsky ya Donetsk, , yaani, maiti mbili za watu wasiojulikana, awali kuzikwa chini kwa tarehe isiyojulikana, ziligunduliwa na kuchunguzwa.
Kulingana na cheti kutoka kwa ofisi ya mchunguzi wa matibabu wa Donetsk mnamo Novemba 24, 2014, sababu ya kifo cha wanaume wote wasiojulikana, iliyogunduliwa mnamo Novemba 15, 2014 chini ya hali iliyoelezewa hapo juu, ilikuwa majeraha ya risasi kichwani, na majeraha kadhaa. kwa mafuvu. Wakati wa uchunguzi, ushahidi wa kutosha ulikusanywa na kumtia hatiani O. A. Orchikov kwa kutenda uhalifu huu...”
Katika upeo wa kesi hii, ukweli mwingine mwingi wa ukiukwaji wa sheria na Orchikov pia ulianzishwa. Hivi ndivyo tulivyoanza kukomesha machafuko. Hatua kwa hatua, tuliachilia upinzani maarufu kutoka kwa ukuaji ambao ulikuwa umeshikamana nayo, tukijaribu kutumia hali hiyo kwa madhumuni yao wenyewe yasiyofaa.
Hali na shida katika shughuli muhimu ya idadi ya watu ilianza kuboreka tu baada ya uongozi wa Urusi kuingilia kati suala hili. Hakuna mtu aliyekuwa na haraka ya kuwa na wasiwasi zaidi juu ya hatima ya watu wa kawaida. Kufikia katikati ya vuli tayari kulikuwa na vifo kutokana na njaa. Ukraine ilifanya kila kitu kuleta hali katika maeneo yetu kwa janga la juu iwezekanavyo. Rafu za duka ziliondolewa haraka, na watu hawakuwa na pesa za kutosha.
Na kisha walituletea chakula, bidhaa muhimu, jenereta, hita, nguo, huduma ya matibabu, vifaa vya ujenzi, nk, bila ambayo kuwepo kwa wakazi haungewezekana. Nilijua kuwa ofisi ya Vladislav Surkov64 iliwajibika kwa mwelekeo huu. Kituo cha Udhibiti wa Urejeshaji wa DPR (RCC) kiliundwa ili kuratibu kazi kwenye tovuti.
Jukumu la Surkov
...Septemba 2014. Mkutano huko Donetsk kwenye kituo cha Altai. Mada ni kazi ya kijamii na makubaliano ya Minsk. Kisha bado ya kwanza.
Mkuu wa meza ni Msaidizi wa Rais wa Urusi Vladislav Surkov. Kwa ustadi na kwa namna fulani hata kwa hiari anamkemea Naibu Waziri Mkuu wa Masuala ya Kijamii wa DPR, Alexander Karaman, kwa kuvuruga kazi ya uzinduzi wa mwaka mpya wa shule, uhasibu na usambazaji wa pensheni na misaada ya kibinadamu. Karaman yuko kimya kimya. hapendi. Kwa upande mwingine, wastaafu wenye njaa pia hawapendi hali yao ya sasa. Baada ya kunyongwa, Surkov atazungumza juu ya kiini cha Minsk na kuwapa makamanda na maafisa wote walioalikwa fursa ya kuuliza maswali yao na kupokea majibu kwao.
Ninaangalia hatua na Karaman kwa kizuizi, ingawa ninaelewa kuwa Surkov ni sawa. Tatizo la maofisa wa serikali ambao hawawezi kuandaa kazi ndogo ya kutosha kutoa kwa idadi ya watu linahitaji marekebisho makali. Haya basi. Ninamtazama. Ugumu wa wafanyikazi wa ofisi dhidi ya hali ya nyuma ya askari wanaokufa hauonekani kushawishi.
Ninaelewa kuwa hakuna sababu ya kumgeukia afisa wa juu kama huyo na shida zako. Mbele ya macho yangu, makamanda kadhaa walijaribu kupitia kwa msiri wa Rais wa Urusi na maombi ya homa ya kuunga mkono mtu, msaada wa silaha, na kuwaadhibu washindani. Kila mtu alipokea jibu lile lile: “Sishiriki vita!”
Ninaangalia Surkov. Hapa yeye ni, demiurge giza. Embodiment hai ya uharibifu kabisa. Mwajiriwa wa Chechnya, wakala wa oligarchs, mdanganyifu asiye na kanuni wa siasa za Urusi, mdanganyifu mwenye ujuzi wa Putin mwenyewe, ambaye alimchanganya rais wa Urusi juu ya mada ya Ukraine. Yule ambaye jina lake, kabla ya Donbass, nilihusishwa na laana kutoka kwa upinzani huria, moja ya Albamu za mapema za kikundi cha Agatha Christie, riwaya ya "Okolonya" nilisoma kwa bahati mbaya kwenye gari moshi, na vyama vya wasomi wenye nguvu kutoka kwa serikali. na picha za Pelevinskys "Generation" P" na "Jumba la Kuimba Caryatids". Nakumbuka jinsi nilivyocheka nilipokuwa nikitazama video kwenye YouTube kwenye mada "Propaganda za Surkov." Na ghafla mmoja wa maadui wakuu wa Navalny, Sharansky, NTV wakati wa Gusinsky, mwandishi wa mkakati wa hatua kwa hatua wa kuvunja habari ya Urusi na utegemezi wa kisiasa kwa Magharibi, wazo la "demokrasia huru", mbunifu. ya makazi ya Chechnya na sera nzima ya ndani ya Urusi na vyama vyake na kichekesho kingine, kilichowekwa na hisia zake za ndani juu ya Donbass.
Lakini hakuniletea hisia mbaya. Si yeye wala maamuzi anayofanya. Hiyo haimaanishi kuwa nilizipenda. Lakini katika michakato kama hii, taka na inayowezekana mara chache hupatana. Au aliweza kuniingiza kwenye zinaa ya mitandao yake ya kisasa?!
Tena ninapitia ukweli unaojulikana kwangu. Spring 2014. Baraza la Usalama la Crimea. Majadiliano ya jinsi ya kujibu matukio katika Ukraine na maombi ya Crimeans kwa kaka yao mkubwa. Viongozi wengi wakuu waliopo wana tabia ya tahadhari sana. Bei ya kitendo kinachoendelea ni cha juu sana. Suluhisho ni kusawazisha. Na hadi leo, katika duru zingine, maneno ya Surkov yanakumbukwa: "Ingawa mimi ni mzaliwa wa nusu. Lakini ninaelewa kuwa huwezi kutazama kando jinsi Warusi wanavyofedheheshwa!” Kwa kawaida, najua hadithi hii kama ilivyosimuliwa na wahusika wengine, ambao uadui wao kwa Surkov katika hali zingine, hata hivyo, ni dhahiri sana kwamba hadithi hiyo haitoi shaka ndani yangu.
Kwamba hawakuingia Ukraine katika chemchemi ya 2014 ... Pengine, maoni ya Surkov juu ya suala hili yalizingatiwa. Au siyo. Sijui tu. Lakini najua kwa hakika ambaye maoni yake bila shaka yalikuwa muhimu. Yeye ni jasiri, mwenye vanishi, amelishwa vyema, mwenye maneno mengi na mwenye maua mengi katika kurekebisha hoja za watu wengine kwa matamshi yanayoiunga mkono Urusi ya Wizara ya Mambo ya Nje. Wizara ya Mambo ya Nje, ambayo haikupenda kupoa kwa uhusiano na nchi za Magharibi. Ambayo ghafla na ngumu sana ilianza kuendesha na "washirika", ambao wafanyakazi wao walianza kupoteza uhusiano wa muda mrefu wa nusu ya kisiasa - nusu ya kiuchumi na mipango, ambao faraja yao ilivunjwa kwa kasi. Nakumbuka kusimulia moja ya mikutano ya kwanza ya mazungumzo kati ya viongozi wa wanamgambo na Ukraine kupitia upatanishi wa Urusi na OSCE. Kama makamanda kadhaa walivyoripoti juu ya matokeo yake, kwa kujiamini na kwa dhati wakimwita Balozi wa Urusi nchini Ukraine Zurabov mwakilishi wa Ukraine, matamshi yake na tabia yake ilikuwa ya kuunga mkono Kiukreni. Katika safu hii pia kulikuwa na wafanyabiashara wakubwa wenye nyadhifa za ubunge na mawaziri, mabenki ambao waliwekeza kikamilifu katika mali ya Kiukreni...
Surkov alikuwa mahali fulani na maoni yake. Lakini kati ya hao wote, ni Surkov pekee aliyejitolea kutatua tatizo hili kwa namna fulani, na hivi ndivyo alivyofanya, tayari nimeona hili kibinafsi. Vibaya? Naam, bila shaka ni mbaya! Je, ingekuwa bora zaidi? Kwa mfano, Girkin, ambaye, akifuata mfano wa uhusiano kati ya Ellochka the Ogress na Vanderbilt, alichagua kumkosoa Surkov kwa kujihesabia haki na msingi wa kisiasa, bila shaka angeweza kufanya vizuri zaidi. Jinsi gani hasa? Kwa namna fulani ... sijui jinsi gani, lakini ningeweza kwa namna fulani. Hakika inaweza. Inawezaje kuwa vinginevyo? Si vigumu, ni rahisi zaidi kuliko kutoa na kuweka neno la afisa kwamba sita "kuacha Slavyansk"65.
...Mkutano huko Altai unamalizika. Surkov ananiuliza mimi na Oleg Bereza tuzungumze naye tofauti. Ninakasirika kidogo. Sina nia ya kufanya kama Karaman. Lakini mazungumzo huchukua tabia nzuri bila kutarajia. Surkov anavutiwa na kile kinachotokea katika jamhuri. Kisha anafikiri juu yake na kusema: “Ninakuomba sana. Nauliza tu. Hakikisha usalama wa uchaguzi wa mkuu na bunge jipya la jamhuri. Ili angalau utaratibu wa jamaa uonekane hapa, ni muhimu kwamba aina fulani ya mamlaka kuu iundwe. Hadi sasa ni jina tu. Hakuna haja ya kuingilia kinachotokea, wacha yaende kadri yanavyokwenda. Lakini usalama ni muhimu sana.” Ninapumua. Kile ambacho kimesemwa kinaendana kabisa na mawazo yangu juu ya mada.
Katika siku zijazo, Surkov itatoa usaidizi katika kutatua masuala ya kiufundi ya kuhakikisha na kudumisha utulivu wakati wa uchaguzi.
Jinsi ya kuandika juu ya Surkov? Mwanzoni, kutajwa kwake hakukupangwa. Lakini juu ya kutafakari kwa ukomavu, ikawa dhahiri kwamba maelezo huchukua sura ya kupotosha - baada ya yote, ushawishi wa mtu huyu juu ya hali hiyo ulikuwa na bado ni muhimu sana leo, na kuelezea kile kinachotokea bila yeye ni kwenda mbali na ukweli. . Kwa upande mwingine, chochote kilichochujwa chanya na hasi kitasababisha shutuma za kuegemea upande mmoja au mwingine. Kwa upande wa tatu (vizuri, ndio, kuna wa tatu! - na ndio pekee sahihi), ikiwa unajitahidi kuelezea ukweli, basi lazima uwasilishe kama unavyojua. Haina maana kwa Surkov kuwa wakili; haiwezekani kugeuza mzigo mzima wa muda mrefu na wa tani nyingi wa stereotypes, haswa kwa kuwa baadhi yao labda ni sawa, lakini nadhani Surkov haitaji ulinzi wangu, kwa hivyo yote hayo. iliyobaki ni kuelezea sehemu ya kile alichokiona yeye mwenyewe.
Surkov aliamsha shauku sio tu kwa jukumu lake kubwa katika michakato ya ulimwengu. Kuchukua fursa ya sifa yake kama afisa mwenye busara zaidi katika Urusi ya kisasa, aliunda maoni yanayofaa. Nyembamba, inafaa, na vidole virefu nyembamba vya mpiga piano na kejeli, kutoka kwa jamii ya vijana wa milele, licha ya kugusa nywele za kijivu, na macho ya akili ya mtu mpweke, alielekeza kila wakati ulimwengu unaomzunguka. Kwa wazi alipenda kuanzisha majaribio ya kijamii na, kwa kuunda hali ya kuvutia, angalia jinsi wale waliochaguliwa kama histrions wangefanya. Alichukua furaha ya wazi katika ukumbi wa michezo wa kibinadamu.
Kati ya zile zilizoshonwa kwenye vifurushi vya mbao, vilivyojaa ndani ya mfumo wa viwango, au, kinyume chake, kupotoshwa na uweza wote na kutojali, kulewa na kukataa kwa vita vya viti vya mkono, walikuwa wasemaji wachafu, hawa Marie-Antoinettes wa Kirusi, walionaswa katika nadharia zao wenyewe na ndoto. wameachana kabisa na ukweli, wamefungwa na vipofu vya masilahi ya anuwai ya vituo anuwai vya madaraka, wavivu na mara nyingi wajinga, warembo na wamejifunza kuvaa suti za chapa za mitindo kwa uvumilivu, lakini ni nani anayejua kutoka kwa michubuko ya mgongo na msukosuko wa kazi. shughuli nyingi, zilizozoea "kanuni za mchezo", ambazo mara nyingi hujumuisha kutokubalika kwa kupinga teke la bosi, bila kujali haki yake, ambaye anajizoeza ufahamu wa Talleyrand kwamba kwa kazi iliyofanikiwa unahitaji "kuvaa kila kitu. kijivu, kaa kivulini na usionyeshe mpango”, ambao wamepata ustadi mzuri wa kutafsiri kushindwa kwao kwa aibu katika kutetea masilahi ya nchi kama mafanikio yasiyo dhahiri na kwa hivyo ya muda mrefu, ambao mara nyingi waliona kusudi lao kuu. katika huduma hiyo katika kusimamia kwa ustadi utaalam mzuri wa kufanya kazi wa "saw-saw-maker" na "hauler", ambaye alielewa kikamilifu sanaa ya skizophrenic ya kusema jambo moja, kufanya lingine, na kufikiria kitu kingine cha maafisa, mgombea bora wa nafasi kama hiyo. kazi isiyo na shukrani ambayo inahitaji "kukimbia kati ya matone ya mvua", kuwa fimbo ya umeme kwa laana za wote wanaohusika, uwezo wa kuwasiliana sio tu katika mikutano ya ofisi, lakini pia katika uwanja na watu, ambao baadhi yao wangesugua pua zao kwenye kutegemeana na kipindi chochote cha televisheni cha uhalifu, kuzalisha, kufanya na kukuza maamuzi ambayo yanasababisha uhasama kwa pande zote na washiriki, lakini mbadala wao wowote una madhara mara nyingi zaidi kwa maslahi ya serikali, huku ukiwa na mamlaka na uaminifu wa kutosha miongoni mwa wasimamizi wakuu? Sikujua afisa kama huyo.
Wakati wa ziara yake ya Septemba huko Donetsk, Surkov na wasaidizi wake watawekwa katika kambi ya vikosi maalum vya DPR MGB. Kama mwenyeji, nitawasili asubuhi na nitaweza kufanya mazungumzo ya kawaida na mgeni mashuhuri. Hasa, nitauliza maswali kuhusu masuala ambayo yananihusu kuhusu maendeleo zaidi ya mchakato ambao ninashiriki sasa. Nilikuja kwa Donbass kwa ajili ya wazo ambalo mwanzoni mwa safari lilikuwa wazi, lakini kwa mazungumzo hayo tayari yalikuwa yamepungua. Nauliza maswali, napata majibu. Siwezi kusema kwamba wananiridhisha. Sidhani kama wanakidhi mpatanishi wangu pia. Lakini hali inakuwa wazi, na sina cha kupinga hoja zinazotolewa.
Katika nusu ya kwanza ya Februari 2015, Surkov alifika Donetsk tena. Yeye mwenyewe aliamua kuona jinsi mikataba mpya ya Minsk, ambayo alihusika nayo, ilikuwa inatekelezwa. Wakati wa ziara yake, makamanda walijaribu tena kumvuta kwenye mzozo kati yao, licha ya maneno ya kusikitisha ya kiongozi huyo wa juu kwamba mada yake ilikuwa ya amani na haina uhusiano wowote na vita. Walakini, amani pia ilipendekeza utulivu wa ndani, kwa hivyo kujibu malalamiko ya Tsar juu ya hatua duni za Khodakovsky wakati wa jaribio la adui kuingia ndani ya jiji na maono ya majibu ya Khodakovsky juu ya mada hiyo, ilikuwa ni lazima kuelewa hali hiyo. Lakini badala ya kusikia wahusika wanaopendezwa, Msaidizi wa Rais wa Urusi alienda tu kwenye eneo la tukio, licha ya pingamizi za kila mtu. Ikiwa kitu kilikuwa kimemtokea, haingeonekana kuwa mengi kwa kila mtu, lakini bado alikwenda. Kwanza, jengo la "tisa" nje kidogo ya uwanja wa ndege wa Donetsk. Chini ya milipuko ya nadra ya silaha, Givi na Motorola wanaripoti hali hiyo. Wanaripoti kadri wawezavyo...
Kisha tunakwenda kwenye tovuti ya Bridge ya Putilovsky iliyopigwa, ambayo ni moja ya masuala ya tatizo. Nimekuwa hapa kabla, hali ni kawaida. Ishara kubwa kwa Krasnoarmeysk na Avdeevka inashika jicho lako. Kuna nguzo za taa karibu. Daraja lililovunjika lilifunika magari kadhaa. Magari mengine mawili yaliyovunjika, yaliyofunikwa na masizi yanasimama mbele ya daraja. Zaporozhets nyeupe ya zamani ya Soviet inaonekana ya kutisha dhidi ya hali ya nyuma ya mambo na toys kadhaa za watoto zilizotawanyika karibu. Kuna athari za moto na milipuko kila mahali. Vipande vya kitambaa vya daraja vikichanganywa na theluji chafu dhidi ya sehemu ya nyuma ya matawi ya miti tupu, matawi yaliyovunjwa na wimbi la mlipuko, matairi ya gari yaliyotawanyika hufanya uhisi baridi, haijalishi umevaa kwa joto gani.
Donetsk, daraja la Putilovsky lililolipuliwa
Surkov anakagua daraja, baada ya hapo sote tunakwenda kwenye magari. Kwa wakati huu, kutoka mbali, chokaa huanza kulia kama mbu wanene. Katika ukimya wa jumla wa siku ya msimu wa baridi, chini ya mteremko wa nyayo kwenye barabara chafu ya theluji, Adjutant Zakharchenko Semyon hutamka waziwazi "Shuka!" Kamba ya wapiganaji wanaoandamana huanguka katika nafasi zilizofunzwa mara kwa mara, msaidizi wa Surkov pia anashinikiza chini. Surkov anainamisha kichwa chake na kutazama huku na huku kwa udadisi. Oleg Bereza anamkemea Semyon kwa mpango wake wa kijinga - ni wazi kutoka kwa sauti kwamba migodi haikuwa ikiruka kuelekea kwetu. Msaidizi hutoa udhuru: wanasema, unahitaji kuwa macho. Tunaondoka.
...Baada ya kuondoka Donbass, nitajipata kwenye hafla ambayo Sergei Aksenov atakuwepo. Wakati Surkov anaingia kwenye chumba, Aksenov atafanya mzaha: "Kweli, huyu hapa ndiye mtoaji mkuu wa Novorossiya," ambayo Surkov atatabasamu kwa uchovu na kujibu: "Kweli, ndio ... ni mimi ... ninaondoa kila kitu. .”
 
Katika ukingo wa vita
- Waziri mwenzangu, niruhusu niripoti?!
Akiwa anafaa, akiwa amevalia suti rasmi, afisa kutoka kundi la watendaji wa zamani wa SBU, ambaye sasa anahusika kwa dhati katika jambo letu la kawaida, alijinyoosha mbele yangu, akionyesha habari njema kwa tabia yake yote.
- Ripoti.
"Vikosi vya adui arobaini na tisa tayari vimevuka na vipeperushi vyetu, maafisa kumi na wawili kati yao!" Na mchakato bado unaendelea!
Kukera ni swali la ubunifu. Kwa kuongezea sehemu ya kijeshi tu, inahitaji anuwai ya hatua maalum katika eneo lililokombolewa na wakati wa shughuli za mapigano.
Karibu na Debaltsevo, kwa mara ya kwanza katika vita hivi, tulijaribu uwezo wetu wa propaganda katika hali ya mapigano.
Mnamo Februari 12, 2015, kwa mpango wa wasaidizi wangu, tulifuta shells za kwanza za uenezi 20 122 mm kwa howitzer ya D-30 (kila moja ina vipeperushi 500). Katika vipeperushi, tulielezea kwa askari wa Kiukreni hali mbaya ya nafasi yao wakati wa kufungwa kwa cauldron ya Debaltseve, na tukapendekeza kutopinga, kuacha nafasi zao na kujisalimisha. Katika siku zijazo tutaona matokeo ya vitendo hivi. Walikuwa chanya sana.
Kulikuwa na ishara maalum juu ya shughuli ya hujuma kwa upande wa adui anayepigana nasi. Kwa mfano, mwishoni mwa mwaka wa 2014, vitengo vya utendaji vya mashirika ya kutekeleza sheria vilikuwa vinashughulikia habari kuhusu Kamil Valetov fulani na mshirika wake chini ya ishara ya simu "Mlima Mlima."
Vipeperushi vya DPR kwa wanajeshi wa Ukraini wanaotaka kujisalimisha
Watu hawa walijulikana kama waharibifu hatari sana na kiwango cha juu cha mafunzo, wakiongoza kikundi maalum cha adui. Waliajiriwa kutoka kwa kikundi cha hujuma na upelelezi nambari tano cha kampuni ya Donetsk ya kikosi cha ulinzi wa eneo la Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ukraine "Dnepr-1". Kundi hilo lilikuwa na jina hili kwa sababu liliundwa na wakaazi wa Donetsk wanaopigana upande wa Ukraine.
Valetov pia alikuwa mwenyeji na alijua jiji hilo vizuri. Tulilazimika kuandaa seti ya hatua za kuzuia. Kuvizia hakutoa matokeo yoyote, adui aliondoka, lakini pia hakuweza kutekeleza dhamira yake ya uhalifu.
Mbali na kasoro za ufahamu za maafisa wa kutekeleza sheria wa Kiukreni kwa upande wetu, pia kulikuwa na wale ambao, chini ya ushawishi wa hali na patholojia zao wenyewe, wakitumia faida ya machafuko ya jumla, walijaribu kujikuta kwenye pande tofauti za mbele. Kwa mfano, mnamo Desemba 2014, maafisa wa MGB walimkamata mfanyakazi wa Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa DPR kwenye mkutano rasmi kwa tuhuma za kuhusika katika operesheni za adhabu dhidi ya raia wa DPR kama sehemu ya kikosi cha Dnepr-1 cha Kikosi cha Wanajeshi wa Ukraine. .
Tulielewa kwamba kuingizwa kwa utaifa na Magharibi, ingawa kwa kiwango kidogo kuliko mikoa mingine ya Ukraine, hakukuwaacha Donbass pia.
Mashirika ya kitaifa ya mrengo wa kulia yaliundwa huko Donetsk na yalikuwa hai kabla ya vita (Ultras, VO "Svoboda", MOO "Sokol", OO "Sekta ya Kulia", "Patriot of Ukraine", NGO "Trizub", VO "Batkivshchyna", nk. p.), ambao washiriki wake baadaye walijiunga na vita vya adui, na kama vile "Shakhtersk" (baadaye "St. Mary" na Dmitry Korchinsky, "Tornado", "Odessa") walikuwa karibu kukamilika kabisa. Baada ya kuachiliwa kwa Strelkov, kulikuwa na majaribio ya kuunda kikosi cha Kiukreni "Slavyansk".
Wanaharakati wa mashirika haya, ambao hawakusafiri kwenda eneo la Ukraine baada ya kuzuka kwa matukio, wakiogopa kuteswa na vikosi vya usalama vya DPR, hata hivyo walihamisha shughuli zao kwenye mtandao (kusambaza habari za kawaida kwenye vikao, kuripoti juu ya maeneo ya DPR yenye silaha. vikosi, nk).
Wakati huo huo, hata hivyo, mali ya mashirika haya katika hali ya kabla ya vita haikuwa kiashiria kisicho na utata na vekta ya msimamo zaidi, ingawa, bila shaka, iliunda masharti na mahitaji.
Kwa mfano, mkuu wa shirika la wilaya ya Kalinin la "Uhuru" wa VO wa Donetsk katika hali mpya, akiangalia kupigwa kwa jiji lake na upande wa Kiukreni, alibadilisha mtazamo wake wa ulimwengu na kuthibitisha uaminifu wake kwa DPR.
Badala yake, mkuu wa shirika la wilaya la Shakhtarsky la VO "Svoboda" Yuri Kondratyev alikua mshiriki hai wa moja ya vikosi vya ulinzi wa eneo la Kikosi cha Wanajeshi wa Ukraine. Watu wawili katika nafasi sawa za shirika moja la utaifa. Masharti sawa ya chaguo. Lakini chaguo ni kinyume chake. Moja ya mila ya vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Mashabiki wa kandanda wa kilabu cha Shakhtar, ambao wengi waliondoka Donetsk kwenda Lviv, pia walijiunga na vita vya Kiukreni vya kile kinachojulikana kama "ulinzi wa eneo".
Baadaye, baadhi ya watu hawa walianza kurudi. Bila shaka, wengi walitambua kuwa kutembelea ni nzuri, lakini nyumbani ni bora zaidi. Lakini tulielewa vyema kwamba huduma maalum za Kiukreni zingetumia wanaharakati wa miundo ya "mrengo wa kulia" ambao walikuwa wakirejea katika makazi ya kudumu katika miji ya DPR kutekeleza shughuli za uchunguzi na uasi.
- Sergey, si wewe unatengeneza hili? Naam, nini Masyanya?! - mpelelezi mzee wa MGB aliyevalia glasi zenye pembe za mviringo na suti kuukuu, iliyotiwa mafuta lakini iliyopigwa pasi kwa uangalifu aliweka vikombe na chai kwa ajili yake na Mmagharibi aliyetekwa kutoka Lvov na uso mwembamba wa pembe tatu na masharubu machache yaliyopakwa juu yake na bundi. -kama macho ya mviringo, yenye mshangao, yamevalia vazi fupi chafu, akaketi kwenye meza ya kuhojiwa iliyokwaruzwa na iliyochanwa na kuendelea kuandika ripoti hiyo kwa mkono.
- Dyakuyu ... Labda haujaleta maana kwa mtu huyo? Hapa una rafiki mzuri sana, Seryoga. Kisha kutesa Yogo.
Mtumishi mwingine wa kitengo cha jeshi 3004, jiji la Zolochev, mkoa wa Lviv, alipatikana akiwa kifungoni kwenye "kibanda" (kama jengo la SBU ambalo Wizara ya Ulinzi ya DPR na polisi wa jeshi waliwekwa) alipatikana.
Alithibitisha habari kwamba mwanamke aliye na ishara ya simu "Masyanya" alihudumu kwenye kikosi. Alikuwa Luteni mdogo Maria Alexandrovna Konyukova. Alikuwa karibu na mkuu wa wafanyikazi wa Luteni Kanali Vlasenko Vyacheslav Viktorovich (saini ya simu "Filin") na kutekeleza maagizo yake ya kibinafsi.
Nia yetu ilikuwa katika ukweli kwamba ni mwanamke huyu ambaye alipewa kikundi cha wakufunzi wa Kiamerika ambao waliendesha masomo na wanajeshi wa Ukrainia. Kulikuwa na kila sababu ya kuwachukulia Wamarekani kuwa wanajeshi wenye taaluma.
Mbali na mamluki wa Marekani na wengine wa Magharibi, ndugu wengi wa Slavic pia walipigana dhidi yetu. Kwa bahati mbaya, Wabelarusi walikuwa wengi. Vikosi vya "Pahonia" na "Jaguar" viliundwa katika vikundi huru. Kulikuwa na Wabelarusi wengi katika vita vya Azov, Donbass, na Aidar. Mazingira ya mashabiki wa soka yalijitokeza tofauti.
Wakati wa kufanya kazi na wafungwa, nilipendezwa sana na saikolojia ya wapiga risasi. Ilikuwa kutoka kwao kwamba raia waliteseka zaidi. Na ndio waliopiga shuleni, maeneo ya makazi, hospitali na makanisa. Kwa hiyo nilijaribu kuzungumza na baadhi yao kibinafsi.
Kwa kuzingatia ukweli kwamba nilikuwa nafahamu mkoa wa Odessa, pamoja na kazi yangu ya kila siku, nilichagua Brigade ya 28 ya Odessa Mechanized kama maslahi yangu ya lengo. Brigade ilikuwa karibu kabisa na wakaazi wa Odessa, wakaazi wa mkoa wa Nikolaev, walipigana kikamilifu dhidi yetu na, muhimu zaidi, walikuwa na idadi kubwa ya silaha zilizotumiwa.
Kikosi hicho hapo awali kiliwekwa katika eneo la Odessa Chabanka,66 kwenye fuo moja ambayo nilipenda kupumzika. Tangu Oktoba 12, 2014, ilikuwa iko katika wilaya ya Krasnoarmeysky ya sehemu inayodhibitiwa na Kiukreni ya DPR, katika kijiji cha Krasnoye. Ilijumuisha mgawanyiko wa roketi ya betri tatu, kitengo cha watoto wachanga cha karibu elfu na kitengo cha upelelezi cha askari mia tano. Kwa jumla kulikuwa na wanajeshi wapatao elfu tatu kwenye brigade.
Kanali Leshchinsky na viongozi wengine wa brigedi ya 28 ya Odessa ya Kikosi cha Wanajeshi wa Ukraine, wakishiriki katika shambulio la Donetsk.
Nilizungumza na wafungwa na nikapata majibu yenye kukatisha tamaa kwa maswali yaliyonipendeza.
Hali katika kitengo cha jeshi, ambacho nchini Ukraine kilizingatiwa kuwa moja ya vitengo vya kishujaa zaidi, ilionyesha hali ya jumla katika vikosi vya jeshi la adui.
Kikosi hicho kiliamriwa na Vyacheslav Leshchinsky, ambaye ofisi ya mwendesha mashitaka wa jeshi la Kiukreni baadaye ingemshtaki kwa kupoteza maombi, kwa sababu ambayo malezi yangeachwa bila vifaa na ingeanza kuishi kwa msaada wa watu wa kujitolea na kupora idadi ya watu.
Aidha. Wanaharakati wa Ukraine walimshutumu Leshchinsky, ambaye hadi hivi majuzi aliitwa shujaa, kwa kuuza msaada wa kujitolea.
Matokeo ya makombora ya Donetsk na brigedi ya 28 ya Odessa ya vikosi vya jeshi la Ukraine.
Katika siku zijazo, kesi za jinai dhidi ya maafisa wakuu wa brigade hii nchini Ukraine zitaenea. Mojawapo ya mashuhuri zaidi itakuwa kuzuiliwa kwa kamanda wa moja ya vikosi vya mapigano zaidi kwa hongo ya zaidi ya milioni moja ya hryvnia kwa kile ambacho huko Ukrainia kitaitwa "kuwezesha ulanguzi katika eneo la watu wanaojitenga."
Hali kati ya wafanyikazi ilikuwa duni kabisa. Ulevi kamili, kwa sababu ambayo neno "avatars" lilionekana katika vikosi vya jeshi la Kiukreni - kwa tabia ya bluu ya wafuasi wa pombe. Kesi za mara kwa mara za uporaji. Kutengwa mara kwa mara, wakati wale tu ambao hawakuweza kutoroka au kwenda hospitalini kwa muda mrefu wangeweza kutumika. Mnamo Agosti 25, 2014 pekee, kulikuwa na watu 57 walioachwa.
Nilipendezwa sana na mgawanyiko wa ndege. Wanafunzi wake walifyatua risasi huko Donetsk. Uchunguzi wa wafungwa ulionyesha yafuatayo. Mgawanyiko huo ulikuwa na betri tatu. Kisha iliamriwa na Luteni Kanali Vitaly Bilenky. Kwa upande wake, betri ya kwanza, kuu wakati huo iliongozwa na nahodha Oleg Vladimirovich Marchenko. Jumla ya wanajeshi ni watu 150, vizindua roketi 12 vya GRAD-BM-21 (malipo 40 kila moja).
Kama mfano, nilichukua wiki ya Desemba 2014 na kukagua jinsi adui anavyofanya kazi. Betri ya kwanza ilizimika mnamo Desemba 3, 4, 5 na 6, kwenye BM-21 nne, gizani.
Kanuni ya kupiga ilitofautiana wazi kulingana na hali. Au wanagonga kuratibu maalum za eneo linalowezekana la vikosi vya jeshi vya DPR. Hakukuwa na hali nyingi kama hizo, na ikiwa kulikuwa na, kuratibu zilitolewa hasa na maafisa wa upelelezi wa brigade. Wapiganaji wa Kiukreni wenyewe walikuwa na malalamiko makubwa juu ya ubora wa kazi ya maafisa wa ujasusi. Mara nyingi, ili wasihatarishe maisha yao, kuratibu ziliundwa tu.
Chaguo jingine, la mara kwa mara lilikuwa hitaji la kupiga risasi na kuandaa ripoti katika suala hili, pamoja na shughuli katika usiku wa kuwasili kwa wakaguzi mbalimbali. Katika kesi hii, walifyatua risasi bila mpangilio, kuelekea Donetsk au maeneo mengine yenye watu wengi ya DPR.
Naam, chaguo la tatu, la kuchukiza zaidi, lakini pia si la kawaida. Tu. Onyesha wanaotenganisha ambapo kamba hutumia majira ya baridi. Walitupiga, wakigundua kuwa walikuwa wakifyatua risasi kwa raia. Hii ilitokea usiku, ama baada ya maafisa kunywa pombe nyingi, au baada ya hasara kubwa ya wafanyikazi wao. Hii mara nyingi ilitokea baada ya malipo ya mshahara uliofuata, ambayo pia ilisababisha kuongezeka kwa ulevi. Kwa bahati mbaya, hii haikufanywa na "Wamagharibi", sio na mamluki wa Amerika au Georgia. Hawa walikuwa wakaazi wa eneo ambalo lilizingatiwa kuwa la pro-Kirusi. Eh, Odessa, Odessa...
 
Wafisadi
Kama unavyojua, ni rahisi kupata samaki kwenye maji yenye matope. Hadithi yoyote ya mapinduzi huvutia kila aina ya wadanganyifu ambao wanatarajia kuwasha mikono yao kwenye makutano ya michakato, wakati ya zamani imevunjwa na mpya bado haijaundwa. Haya ni mazingira yenye rutuba kwa wale wanaotaka kukidhi mahitaji yao katika mazingira yasiyo na utulivu na muhimu. Seti hapa ni tofauti na ngumu. Matamanio, miradi ya kisiasa, kashfa za kifedha na watu wazimu tu.
...Tamasha la Joseph Kobzon wakati wa kuapishwa kwa Alexander Zakharchenko kama Mkuu wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
Sehemu rasmi na utendaji wenyewe ulipita. Ifuatayo ni chakula cha jioni cha kirafiki na ushiriki wa Zakharchenko, Kobzon, amri ya vikosi vya jeshi na wajumbe wa Baraza la Mawaziri la Mawaziri.
Ninashuka hadi orofa ya kwanza ya Hoteli ya Capital, ambapo meza imewekwa. Karibu kila kitu kiko tayari. Nikipita karibu na walinzi, naona mzee mrembo mwenye sura nzuri amesimama kwenye eneo la burudani. Suti ya bei ghali, iliyokatwa wazi ya Kiitaliano ya vipande vitatu, buti za ngozi za hati miliki, na mnyororo wa dhahabu wa saa ya mfukoni inayoning'inia kutoka kwa fulana. Hairstyle ya juu ya mane ya kijivu imetengenezwa vizuri. Kwenye kifua pande zote mbili za koti, ambayo ni kukumbusha zaidi ya tailcoat, kuna kutawanyika kwa tuzo. Yule mzee alijinyoosha huku akijishika mgongo kwa kiburi.
Karibu na mfano huu wa aristocracy, msichana mdogo, mwenye uso wa pande zote na curls zilizopigwa katika mavazi ya lace ya kawaida anacheza na miguu yake nyembamba.
Ninatembea zaidi na nje ya kona ya jicho langu naona kwamba Yuri Lekstutes anakaribia ishara ya uovu na anazungumza juu ya kitu kwa uhuishaji.
Nina wasiwasi. Lekstutes inachukuliwa rasmi kuwa Kaimu Waziri wa Utamaduni wa DPR, lakini hatateuliwa tena kwa Baraza jipya la Mawaziri la Mawaziri. Siku mbili kabla, mimi na Zakharchenko, Bereza, tulitumia nusu siku kujadili muundo na muundo wa serikali mpya ambayo Alexander Zakharchenko angeanzisha kwa uamuzi wake. Miongoni mwa mengine, uamuzi ulifanywa kuhusu Lekstutes kwa msukumo wa Bereza. Kuhusu Yuri Olegovich, Wizara ya Mambo ya Ndani ya DPR imekusanya nyenzo kuhusu shughuli za ulaghai, na baadaye kidogo atakamatwa.
...Nakumbuka mkutano wangu wa kwanza wa Baraza la Mawaziri la Mawaziri katika serikali ya Alexander Borodai. Huko niliteuliwa kuwa waziri. Mwishoni mwa meza ndefu alikaa mtu mmoja mwenye kipaza sauti cha simu kwenye sikio lake. Wakati huo nilijua karibu hakuna mtu katika serikali. Baada ya mkutano, mwanamume mmoja aliyekuwa na kifaa cha kusikilizia sauti alinijia na kusema:
- Habari! Mimi ni Waziri wa Utamaduni! Nisaidie! Nimekuwa chini ya kukamatwa katika kikosi cha Vostok kwa siku tano sasa!
- Uliishiaje hapa?
- Walinileta ili nitie sahihi hati walizohitaji na kugonga muhuri uliopo ofisini!
Kwa kawaida walisaidia na kuingilia kati. Lekstutes iliendelea kufanya kazi katika nafasi yake.
...Na sasa Lekstutes inawasiliana na mwanamume mwenye mvi. Kwa kujua kwamba kulikuwa na tatizo kwake, niliamua kufafanua walikuwa watu wa aina gani.
Ninaondoa Lekstutes na kumuuliza swali, huyu ni nani?
- Ooo! Watu serious sana hawa! Watatoa Alexander Vladimirovich msaada wa kimataifa katika kiwango cha juu! Hawa ni wawakilishi wa Nyumba ya Romanov! Na akili ya Kirusi na serikali zote za Ulaya zinafanya kazi moja kwa moja na Nyumba ya Romanov!
-Nani aliwaleta?
- Kweli, mimi.
- Wazi.
Narudi na kumsogelea yule mzee.
- Hello Hello. Wewe ni nani, mpendwa?
- Mimi ni mwakilishi kamili wa Ukuu Wake wa Imperial na wakili mkuu wa Imperial House! Mwanamke mzuri ni msaidizi wangu. - Kwa maneno haya msichana hufanya nusu-curl.
- Na kwa undani zaidi? - Ninauliza na kwa kujibu nasikia hotuba ya kutatanisha kuhusu Matilda Kshesinskaya, wakuu Vladimir, Andrei na Boris Vladimirovich na uhusiano mgumu na chama cha Nyumba ya Romanov.
- Kwa hivyo unatoka kwa Maria na Georgy Romanov? - Ninafafanua. Angalau nilikutana na "watu wa Agosti zaidi" mapema katika hali ya shughuli zangu za awali.
- Hapana, sisi ni tawi mbadala!
-Tuzo zako ni zipi? - Ninageuza pendanti kadhaa nyuma kuelekea kwangu. Wao ni kubwa, mkali na haina maana. Hakuna vyumba. - Jimbo?
- Hapana, kwa umma.
-Hii ni ya nani? - Ninaelekeza kwa nyota yenye miale mingi upande wa kulia wa kifua changu saizi ya sahani ndogo.
- Hii, unajua ... - Halafu kuna aina fulani ya mchezo wa kipekee na ngumu wa maneno, ambayo mtu anaweza kusikia "shujaa", "shujaa", "juu zaidi", "mapenzi ya Mungu", "bora" na kitu kingine. .
- Nani aliianzisha na ni nani aliyeikabidhi?
Kwa kujibu, tena aina fulani ya gobbledygook kutoka kwa "chama", "muungano", "baraza la heraldic ya umma" na "wataalamu wa kifalme".
- Ni nani kiongozi wa shirika hili?
- Mimi…
- Kwa hivyo ulijipatia thawabu?
- Naam ni zaidi kama Ndiyo.
- Na kuna nakala ngapi za tuzo hii?
- Tatu…
- Vipi kuhusu wanachama wa shirika?
- Unaona...
- Wazi.
Mzee, akigundua kuwa anaugua fiasco, anaanza kuwa na wasiwasi na, inaonekana, anataka kunivutia. Anazungumza kwa kuchanganyikiwa juu ya huduma zake kwa wanadamu. Matokeo yake ni jaribio la kutia mkononi mwangu CD ya nyimbo za uhalifu zilizofanywa na yeye. Kwenye diski ameorodheshwa kama kitu kama "Nikola Pitersky."
Hakuna maswali zaidi.
Ninaenda kwa walinzi na kuwaamuru wawasindikize wanandoa mara moja na kuwatoa nje ya jiji kuelekea mpaka.
Kulikuwa na matapeli wenye njama ngumu zaidi. Katika msimu wa joto na mapema msimu wa baridi wa 2014, wapangaji wa pesa walianza kutembelea Donetsk mara kwa mara. Mradi wao uliitwa "Pesa ya Novorossiya".
Mtandao na hata vyombo vingine vya habari vilijazwa na habari kuhusu kuundwa kwa "sarafu ya Novorossiya."
Mwenyekiti wa wakati huo wa Baraza Kuu la DPR, Boris Litvinov, alivutiwa na wadanganyifu wajanja. Ilikuwa kutoka kwenye sakafu ya Bunge ambapo shambulio lilianza juu ya kuundwa kwa kile walichokiita "alama za akaunti." Wakati huo huo, Litvinov aliingia katika hali hii mbaya, akijidharau, kwamba mwishowe alipoteza nafasi ya Mwenyekiti wa Baraza na fursa ya kuunda nguvu yake ya kisiasa ndani yake. Ingawa kulikuwa na sababu ya kuamini kwamba ilikuwa inatumiwa "kwenye giza", bila kuelewa kikamilifu kiini cha mchezo unaochezwa nayo.
Wazo hilo lilithibitishwa na ukosefu wa kiasi kinachohitajika cha usambazaji wa pesa katika DPR. Ukraine kweli ilifanya kila kitu kunyima jamhuri ya mzunguko wa fedha. Hii pia ilichezwa mikononi mwa shughuli za kijeshi, na kusababisha kuzima kwa biashara na kuondolewa kwa pesa na wafanyabiashara. Ilikuwa ngumu sana. Lakini hatua zilizopendekezwa hakika hazikuwa jibu.
Huko Transnistria, niliona jinsi ilivyo vigumu kuunda sarafu ya taifa kwa ajili ya eneo dogo lisilotambulika, na nilielewa kikamilifu hali halisi ya kile kilichokuwa kikifanyika. Huko Transnistria hii ilikuwa hatua ya kulazimishwa ya hatua kwa hatua. Mwanzoni, mihuri ya ndani iliwekwa tu kwa noti za USSR; baadaye, kwa shida kubwa, rubles za Transnistrian zilianzishwa. Ikiwa Transnistria ingekuwa na nafasi yoyote ya kubadili noti za Kirusi, jamhuri ingechukua fursa hiyo.
Mfano wa kile kinachojulikana kama "Pesa ya Novorossiya", ambayo ni moja ya majaribio ya ulaghai ya kimataifa ya kuunda mtaji katika vita huko Donbass.
Lakini mmiliki wa sarafu, Shirikisho la Urusi, alikuwa kinyume chake wakati huo. Ukosefu wa mpaka wa kawaida na ushirikiano wa sekta ya Transnistria katika Moldova na Ulaya pia ulitatizwa, ambayo ilimaanisha miundo mingine ya malipo. Na mauzo ya kila siku ya bidhaa kati ya mipaka ya Ukraine na Moldova, ambayo dola, leu ya Moldova na hryvnia ya Kiukreni zilikuwa zinahitajika, hazikupendelea kitengo cha fedha cha Kirusi.
Katika DPR, hatua kama hizo zingesababisha kutengwa kamili kwa ndani na kuanguka kwa mwisho. Kwa kuongeza, kuanzishwa kwa sarafu yake yenye kasoro badala ya ruble kamili ya Kirusi ilichanganya kwa kasi matarajio ya ushirikiano halisi wa kanda ndani ya Urusi.
Wapangaji waliendeleza mpango ufuatao. Idadi kubwa ya noti "rubles ya Novorossiya" huchapishwa. Kiwango cha ubadilishaji kinawekwa kwa uwiano wa kopecks 33 za New Russia kwa dola ya Marekani. Bei katika jamhuri inahesabiwa upya kulingana na kuunganisha fedha mpya kwa hifadhi fulani ya dhahabu ya Novorossiya (iko wapi?). Baadaye, idadi ya watu imegawanywa katika vikundi, na wanapewa mtaji wa msingi wa makazi. Zaidi kwa watu wanaofanya kazi, kidogo kwa wastaafu. Kwa wastani, ilipendekezwa kutoa kuhusu ishara 500 (Novorossiysk rubles) kwa uwiano wa dola 1,600. Zaidi ya hayo, kundi la kwanza la "fedha za ukiritimba" tayari limechapishwa.
Lakini waandaaji wa mpango huo walilenga mambo ya kimataifa tu. Walitangaza kwamba chini ya uongozi wao shirika la serikali kwa ajili ya maendeleo ya Novorossiya lilikuwa linaundwa, chini ya usimamizi wake rasilimali zote (zote!) za DPR na LPR zinapaswa kuhamishwa. Biashara, makaa ya mawe, viwanda vyote vya faida! Ili kufanya hivyo, walitangaza "ubinafsishaji wa bure" au ununuzi rasmi wa biashara. Lakini! Haki. Ulikisia. Kwa "fedha za Novorossiya"! Mdomo haukuwa mjinga hata kidogo.
Wakati huo huo, wapangaji hawakusita kutangaza kuungwa mkono kwa mpango huo na uongozi wa juu wa Urusi. Kutoka kwa vituo vya waandishi wa habari walitangaza: "Kweli, hakuna mtu kutoka Urusi anayekataa rasmi?! Kwa hivyo ni kwa ajili yake!”
Kiini cha kashfa kilikuwa rahisi na dhahiri. Idadi kubwa ya vifuniko vya pipi huchapishwa, bei ambayo ni sawa na bei ya karatasi. Kisha ofisi za kubadilishana zinafungua, kwani kuponi zilizosambazwa hapo awali hukuruhusu kununua chakula na kulipa deni. Na muujiza hutokea! Unatoa karatasi kupitia madirisha ya ofisi za kubadilishana fedha na madawati ya fedha ya serikali. Na kwa kukabiliana na wewe - dola kamili, euro, hryvnias, rubles na kadhalika. Kuhusiana na idadi ya watu milioni kadhaa na mahitaji ya ndani ya tasnia, faida ilipaswa kuwa nzuri tu. Mara moja angewatajirisha walaghai.
Hawakujali kwamba mpango huo ungezika jamhuri. Wakati huo huo, kama kawaida, historia ilihesabiwa haki kwa hoja ndefu na za kisayansi juu ya sheria za uchumi na michakato ya kisiasa. Kwa ujumla, hali ya kawaida. Kwa kawaida, hatua zote muhimu zilichukuliwa ili kuhakikisha kwamba historia haikuwa na kuendelea kwake kwa uharibifu.
Kulikuwa na matapeli zaidi ya kufurahisha.
Mwishoni mwa Januari 2015, wasaidizi wangu waliniripoti habari kuhusu “mgeni fulani mwenye ushawishi mkubwa.”
Kulingana na data ya msingi, katika moja ya vituo vya burudani vya Donetsk, "Shisha Bar," mtu huyu alitishia wageni wengine kwa bastola na kujitangaza hadharani kuwa mmoja wa "mabwana wa jiji."
Naam, bwana na bwana. Kwa hiyo tunahitaji kufahamiana. Nilikuwa nikitembelea Donetsk. Kweli, nilifanya kazi kwa muda kwa hiari, kama ilivyokuwa.
Tulianza kutafuta. Somo lilikuwa linaendesha gari la kwanza la Mazda nyekundu. Alitumia kitambulisho cha Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa DPR au alipeleka kwa Baraza la Wananchi.
Wakati huo huo, alitaja mara kwa mara ukaribu wake na Zakharchenko. Tayari nilikuwa na picha kutoka kwa moja ya kamera za uchunguzi ambazo niliendesha hadi Zakharchenko. Alexander alimsoma kwa muda mrefu, kisha akasema kwamba hamjui mtu huyo.
Kwa ujumla, bila shaka, walimpata. Aligeuka kuwa tapeli ambaye alitafutwa nchini Ukrainia katika kesi dazeni mbili za jinai. Rafiki aliishi kwa mtindo mzuri, akitumia fursa ya uwezo wake wa kipekee kupata uaminifu na kuunda karibu naye hisia ya kuwa karibu na mamlaka. Bunduki aliyoitishia ilikuwa ya kiwewe.
Mwanadada huyo (jina lake alikuwa Dmitry) wakati huo alikuwa amekutana na viongozi wengi wa eneo hilo, kutia ndani wale wa ngazi ya mawaziri. Aliunda mtandao wa viunganisho muhimu.
Zakharchenko alitaka kuzungumza naye, kwani alitajwa katika hotuba za Khlestakov aliyefuata.
Mimi mwenyewe nilimleta mfungwa nyumbani kwa Zakharchenko.
Jamaa huyo alikuwa na wasiwasi, bila kuelewa alikopelekwa. Alikuwa amevaa nadhifu. Suti ya gharama kubwa, viatu vya maridadi, tie nyembamba ya kifahari ya mtindo. Kuna pete kubwa kwenye kidole. Saa ya Uswizi ya dhahabu, leso kubwa yenye harufu nzuri. Tabia za kukaribisha sana.
Tukiwa njiani, Dmitry alijaribu kuwasiliana nami, lakini nilimuamuru tu afunge mdomo wake.
Tulifika na kuingia ndani ya nyumba. Tunasubiri. Zakharchenko anaingia.
Mteja wangu anaruka na kukimbia hadi kwa Alexander.
- Alexander Vladimirovich! Wewe ndiye bora wangu! Nilikupigia kura! Asante mbingu kwa kunipa fursa ya kuzungumza na wewe! Nina mengi ya kukuambia! Asante kwa kukubali kunisikiliza! "Hii ni pamoja na ukweli kwamba hadi wakati huo alikuwa hajui hata alikopelekwa."
Zakharchenko anamkata, anauliza maswali machache na kuondoka.
Kwa ujumla, hii ilikuwa kesi ya pekee wakati, kupitia mawasiliano ya kibinafsi ya polisi, tulihamisha mfungwa hadi Ukrainia, ambako hapo awali alikuwa amewekwa kwenye orodha inayotafutwa.
 
Uvumi
- Bezler binafsi awakata mikono wanamgambo waliokamatwa!!!
- Hiyo sio mikono, lakini miguu! Na sio yeye anayekata, lakini kundi la mifano ya wanawake wachanga! Anaziweka kwenye basement na kuziweka juu ya wanaume!
- Acha! Bezler ana utaratibu mzuri huko Gorlovka, lakini mnyongaji halisi ni Khodakovsky. Bado ana hii kutoka kwa SBU!
- Khodakovsky?! Ndio, yeye ni dhaifu kwenda mstari wa mbele, amejificha kwenye pizzeria yake. Yeye hatakata chochote! Ana tatizo lingine. Alichukua ndimu kumi kutoka Akhmetka ili kukabidhi Donetsk kwa bizari! Kutoka kwenye msingi wake wa tano atapita, na bizari itaingia. Na kwenye msingi wa tatu tayari ana maficho ya bizari na kuhujumu jiji usiku! Yeye ni afisa wa SBU!
- Msingi gani wa tano?! Jana nilikuwa huko na Horvat na San Sanych! Kila kitu kiko sawa hapo! Tuna tatizo kubwa na Khmury! Tayari ni bilionea mwenye pesa za benki zilizoporwa, ofisi za kubadilishana fedha, makahaba na kituo cha mabasi kilichoharibika!!!
- Kwa ujumla, hakutakuwa na utaratibu! Inaonekana kwamba MGB imechukua nafasi, lakini Pinchuk sasa imefungwa kwenye basement ya Lubyanka. Walinikamata huko Moscow!
- Muhimu zaidi ni kwamba Zakhar alikimbia kutoka kwa jiji na nyara! Jana Mercedes yake iliendesha kuelekea mpakani!
Na kadhalika.
Uvumi uliharibu akili za wanamgambo, na hamu ya kukwaruza ndimi zao huku ikipunguza tafrija ya kitamaduni ikaunda aina mpya ya tafrija.
Tangu mwisho wa Oktoba 2014, Donetsk ilianza kuandamwa na habari kuhusu hujuma za adui na vikundi vya upelelezi vinavyodaiwa kuandaa na kutekeleza mashambulio ya kigaidi. Kulikuwa na kutajwa mara kwa mara kwa lori fulani la taka au basi ndogo, ambayo husafirisha chokaa, huzitumia kulenga shabaha katika jiji, na kutoweka haraka.
Hakukuwa na mahitaji mengi ya kweli kwa hili, lakini uvumi uliibuka dhidi ya hali ya nyuma ya kuongezeka kwa kasi kwa maeneo ya makazi ya jiji sio tu na sanaa, bali pia na chokaa. Idadi kubwa ya raia walikufa, nyumba na miundombinu mingine iliharibiwa. Ufunguzi wa mwaka mpya wa shule huko Donetsk ulimalizika kwa ufyatuaji wa risasi na chokaa katika moja ya shule. Kwa kuzingatia umbali mfupi wa kilomita mbili hadi tatu kwa, kwa mfano, chokaa cha mm 82, maswali yalizuka kuhusu wapi kupiga. Adui alishambulia kutoka nje ya eneo alilokalia, lakini pia kulikuwa na maoni ya shughuli za hujuma. Tulijua kuwa adui alikuwa akijaribu sana kutoa mafunzo kwa wahujumu na magaidi, lakini wakati huo bado tulikutana na watu wanaopenda utaifa, majambazi au mashabiki waliotegwa. Hatua kwa hatua, kiwango cha mafunzo ya kimfumo ya wahalifu kiliongezeka, kwani wataalamu kutoka kwa wakufunzi wa Magharibi walihusika katika mafunzo yao, ambao walikuwa wakiunda safu kama hiyo ulimwenguni kwa miaka kadhaa.
Walakini, wakati huo, habari kuhusu DRG67 ilithibitishwa kwa karibu mia moja ya mazungumzo ya jumla. Hii, kati ya mambo mengine, ilifanya iwe vigumu sana kutekeleza kazi halisi ya kupambana na hujuma, ambayo ilikuwa muhimu sana.
Wakati huo huo, tuliona kwa kiwango kikubwa zaidi shughuli za jadi za hujuma na vikundi vya upelelezi. Uvamizi wa kilomita 400 ambao askari wa miavuli wa Kiukreni walifanya nyuma yetu mnamo Agosti 2014 unajulikana sana. Maelezo ya kampeni hii baadaye yalielezewa kwangu kwa undani na kamanda wa kikosi kilichotekwa cha Brigade ya 81 ya Airborne, Oleg Kuzminykh, kwa kiburi na furaha isiyofichwa. Lakini kulikuwa na mashambulizi mengine mengi ya makundi ya adui. Mwanzoni mwa matukio hayo, kulikuwa na habari kwamba hujuma walijiandikisha katika wanamgambo na, kwa kutumia hati zilizotolewa, silaha na magari, walifanya mashambulizi na uhalifu. Habari kama hizo pia zilihitaji uchunguzi wa kina na jibu la kutosha. Ukweli sawa ulifunuliwa, ambayo iliwezekana tu kwa mbinu ya kitaaluma yenye uwezo kutoka kwa miundo ya usalama.
Mnamo Oktoba 2014, kulikuwa na majaribio kadhaa ya kufyatua jengo la MGB. Moja ya majengo yaliharibiwa, karibu madirisha yote yalivunjwa, wafanyikazi kadhaa walijeruhiwa, na raia wa kawaida waliuawa.
Kwa kuzingatia mazungumzo ya mara kwa mara kuhusu DRG, niliamuru kuundwa kwa vikundi vilivyounganishwa ili kushika doria katika jiji, kuligawanya katika sekta. Makao makuu ya uendeshaji yaliundwa, ambayo yalipewa kazi ya kuratibu shughuli za uendeshaji katika mwelekeo huu. "Naruzhka" na huduma zingine zilifanya utaftaji wa mara kwa mara wa kufanya kazi. Mnamo Oktoba 31, 2014, kwa pendekezo la Wizara ya Usalama wa Nchi, mpango kamili wa mwingiliano wa idara ulitiwa saini na kukubaliwa kutekelezwa, ambayo ilifanya iwezekane kuratibu juhudi zinazohitajika katika kiwango cha mfumo.
Hakukuwa na matokeo mengi kutokana na uvumi uliokithiri uliokithiri. Kweli, tuligundua rookeries kadhaa na caches ya classic Kiukreni DRGs, ambayo, kuingia katika wilaya yetu, kusahihisha makombora na kuvizia kupangwa. Wapiganaji wangu walikuwa na mapigano nao. Kulikuwa na hasara kwa pande zote mbili. Wahujumu kadhaa waliuawa karibu na Gorlovka na Novoazovsk walipokuwa wakijaribu kuingia katika eneo letu. Lakini hii ilikuwa tofauti sana na habari ya kusisimua mji.
Kwa ujumla, kazi ya kupambana na hujuma na ugaidi ilihitaji uthabiti na uratibu wa hali ya juu iwezekanavyo wa mashirika yote ya kutekeleza sheria na ushiriki muhimu wa sehemu muhimu ya idara yangu. Kulikuwa na ukosefu wa nguvu kila wakati, na ilikuwa ni lazima kupata hifadhi yoyote.
Udadisi wa kusikitisha katika suala hili ulikuwa Strelkov, ambaye alionekana tena kwenye upeo wa macho. Mwanzoni mwa Februari 2015, alichapisha taarifa ya kusikitisha katika nafasi ya habari kuhusu utayari wake wa kutumika katika vikosi vya usalama vya DPR na ombi la "kumhamasisha".
Vyombo vya habari vililipuka na vichwa vya habari "Igor Strelkov anahamasisha Donbass", "Waziri wa zamani wa Ulinzi Igor Strelkov anakimbilia mstari wa mbele" na wengine.
Tangu ujumbe wake, haswa, ulisema: "... Nina uzoefu mkubwa katika utendakazi, mapigano-uendeshaji na ujasusi wa uongozi na kazi ya ujasusi katika mstari wa mbele na nyuma ya ukanda wa mbele, na vile vile vita dhidi ya silaha haramu. makundi na majambazi chinichini... Katika sifa zozote hizi niko tayari kuitwa kwa ajili ya utumishi katika Jeshi la Wanajeshi au vyombo vya usalama vya DPR au LPR,” basi, nikiwa Waziri wa sasa wa Usalama wa Nchi, niliamua kwamba bila samaki, kama wanasema, kuna pike.
Hakukuwa na wataalamu wa kutosha, na ingawa Girkin aligeuka kuwa kamanda asiye na uwezo na asiye na akili, alikuwa na uzoefu katika uwanja wa kazi ya kupambana na ugaidi huko Chechnya. Nilifanya mashauriano yote muhimu katika suala hili na niliamua kumteua kama mshauri wangu juu ya kukabiliana na ugaidi chini ya dhamana ya kwamba atafanya kazi na sio kushabikia moto wake wa ubatili. Lakini kungoja kupokelewa kwa ombi hili kwangu kuliambulia patupu, pamoja na wale waliotangazwa kuhutubiwa. Girkin aliamua kuwa kuajiriwa, maombi katika vyombo vya habari au kwenye mitandao ya kijamii kwenye mtandao ni ya kutosha, na haina haja ya kutumwa kwa mwajiri anayeweza. Labda pia ilibidi nimjibu kupitia vyombo vya habari. Ilikuwa hatua mpya katika teknolojia ya ajira na uajiri. Lakini kwa umakini, mhusika alijikuza tena juu ya huzuni na shida za Donbass, mbali na matukio ya kutisha ambayo alijenga mji mkuu wake.
Uvumi. Huduma za kijasusi na vyombo vya kutekeleza sheria vina mbinu kama hiyo. Inaitwa "mgawanyiko wa vikundi vya wahalifu na waharibifu kwa kuachilia viongozi." Wazo, kama jina linavyopendekeza, ni rahisi. Kwa kuunda na kueneza uvumi wa kashfa kwa makusudi, mara nyingi unaweza kufikia zaidi kuliko kwa nguvu na pesa.
- Unamtii nani?! Umekuja kwa wazo, na huyu kamanda wako mpuuzi anajipanga mfukoni!
Mbinu ni rahisi. Udhalilishaji unaoambatana na kujiepusha na maadili.
Hakika, sehemu kubwa na kubwa ya madaraka ya viongozi, hasa wale wasio rasmi, hutegemea mamlaka. Ni yeye anayewalazimisha walio chini yake kutii amri bila malalamiko. Ikiwa unawasha fuse ya shaka, weka ndani ya kichwa chako wazo kwamba kiongozi wako ni mhuni, mwizi, mwoga, mpotovu, basi mapema au baadaye uongozi wa utii na ufanisi utaanza kubomoka. Hali kama hizo hujidhihirisha waziwazi katika vita. Kamanda anadhibiti katika hali mbaya. Wapiganaji wako tayari kuua na kufa. Hiki ndicho kiini cha askari halisi - kuua na kufa kwa amri. Hali hiyo ya shida kwa psyche ya watu wengi huzidisha mtazamo wa ulimwengu wa watu, kujitambulisha na tathmini.
Kulikuwa na mwelekeo kadhaa kuu katika mtiririko usiokoma wa uvumi. Kwa upande mmoja, adui alitoa kila mara "habari potofu" kupitia vyombo vya habari na mawakala wake. Ni gharama nafuu na yenye ufanisi kabisa. Kwa upande mwingine, mkanganyiko wa ndani, matokeo mbalimbali ya mizozo ya kabla ya vita, na fikira za baadhi ya waandishi wa habari wasiotosha kabisa ziliunda chungu cha uvumi. Zaidi ya hayo, baadhi ya walaghai wanaojaribu kujitengenezea taaluma ya kisiasa katika vita walizidisha uwongo wa Waukraine au kuunda wao wenyewe.
Unaweza kusikiliza chochote! Kuhusu misafara ya magari yenye dhahabu kuelekea bara, kuhusu kukatwa mara kwa mara kwa sehemu za mwili na makamanda binafsi, kuhusu mazungumzo yasiyokoma na Akhmetovites na bizari kwa ajili ya kujisalimisha kwa makazi, kuhusu mfululizo usio na mwisho wa njama na mapinduzi na kadhalika, wakati mwingine ndogo. , lakini si chini ya mkali. Wakati mwingine kulikuwa na mahitaji ya kitu fulani, lakini mara nyingi nililazimika kushughulika na upuuzi kamili. Kama unavyojua, usingizi wa sababu huzaa monsters. Na hapa kila kitu kinategemea tabia na ustadi wa kutibu habari kama bidhaa ya kipengele-kipengele na algorithm yake mwenyewe.
Nilishambuliwa mara kwa mara na wasaidizi na wanaharakati kutoka idara na vitengo vingine na mipango ya hatua za haraka kuhusiana na uvumi kama huo. Kwa kuzingatia idadi kubwa ya wafuasi wa wanamgambo walioajiriwa katika huduma wakati huo, na vile vile wafanyikazi walio na uzoefu haswa katika kazi ya dawati, ilikuwa ni lazima kuzuia misukumo kama hiyo kila wakati na kuwaelekeza katika mwelekeo wa kitaalam zaidi.
Ukweli ni kwamba wafanyakazi wa uendeshaji wa utekelezaji wowote wa sheria au muundo maalum wamegawanywa katika makundi kulingana na maalum ya kufanya kazi na habari.
Hebu tuseme kwamba maafisa wa masuala ya ndani hawana mwelekeo wa kufanya ukaguzi wa muda mrefu wa historia kwa sababu tu ya vigezo vya ufanisi wa shughuli zao rasmi. uhalifu lazima kutatuliwa, na mapema bora. Upekee wa shughuli za mashirika ya usalama ya serikali, kinyume chake, zinahitaji njia ndefu zaidi ya kufanya kazi na habari na matokeo ya mwisho sio dhahiri kila wakati. Hapa, data ya awali, hata ikiwa imethibitishwa, inaweza kutekelezwa si kwa njia ya kesi za jinai, lakini kupitia "hatua mbalimbali za kuzuia", mchanganyiko, shughuli maalum, taarifa kwa mamlaka husika, kutumia hatua za utawala, kuondoa sharti na masharti ya shughuli za uharibifu na, katika suala hili, marufuku ya kusafiri nje ya nchi, kusafiri kwa kazi, na kadhalika.
Kwa kawaida, ndani ya miundo hiyo kuna mgawanyiko katika utaalam. Kama matokeo, mgawanyiko na wafanyikazi wanaonekana ambao wameelekezwa zaidi au chini kuelekea matokeo au, kwa upande wake, kuelekea mchakato. Mgawanyiko huu pia hufanya iwezekanavyo kuzingatia sifa za kibinafsi za operator. Idadi ya huduma maalum huanzisha mbinu hii katika kanuni ya shirika ya muundo wao, kutenganisha sehemu za madini na usindikaji. Kama ilivyo katika mchakato wowote, mtu hawezi kufanya bila fomu kali, ambazo mara nyingi hugeuka kuwa utaratibu.
Kama matokeo, kwa mfano, katika polisi kunaonekana wafanyikazi ambao hawana uwezo wa shughuli za hali ya juu katika kupata habari na kufanya kazi kulingana na kanuni ya "fimbo", wakati kwa gharama zote ni muhimu kutoa "fimbo", ambayo ni, kuingiza data kuhusu uhalifu uliotatuliwa kwenye rekodi za takwimu. Hii inasababisha kughushi na kughushi. Na katika usalama wa serikali, wafanyikazi huundwa ambao hufanya kazi "kwa salama na kwa meza", ambayo ni, wanachukua kanuni ya idadi ya "cheti" zilizokusanywa na karatasi zingine kama msingi wa kuripoti, bila kuzingatia ufanisi wao. . Katika kesi hii, kutowajibika kabisa kwa uhalisi wa hati zako kunatokea.
Matatizo makubwa zaidi huanza kutokea wakati wafanyakazi hao, ambao wametumia kazi zao zote kwa kiasi kikubwa kushughulikia habari, wanapewa mamlaka ya kudhibiti hatima za watu na kufanya maamuzi ipasavyo. Pia kulikuwa na idadi yao katika Wizara ya Usalama ya Nchi ya DPR. Wakiwa na macho yaliyojaa, watu hawa waliniletea kila aina ya habari takataka na kutaka “majibu.”
Lakini huduma maalum inapaswa kutofautiana na duka la mitaani na bibi husking mbegu kwa mbinu ya kitaalamu ya data. Kulikuwa na matatizo na hili. Ilinibidi kueleza mambo yanayojulikana kwa mtaalamu yeyote wa kweli. Kwa miaka mingi ya shughuli yangu kubwa ya uendeshaji, sijawahi kukutana na taarifa ambazo zingelingana katika hatua za upokeaji na utekelezaji. Hivi ndivyo watu wanavyotengenezwa. Hata kama chanzo chako ni cha dhati kabisa kwako, maneno yake ni kama maji yanayotiririka kupitia mabomba. Kulingana na usafi, utumishi, na kuvaa, microparticles ya mawasiliano huacha alama yao katika kioevu. Pia ni nzuri ikiwa ni maji, na sio chini ya vitu vyema. Na habari za watu zinaonyesha sifa zao, kuzipaka rangi na vivuli vya utu wao. Wakati huo huo, kuripoti kwao kwa mashirika ya usalama mara nyingi kunaathiriwa na masilahi ya kibinafsi, matamanio, masilahi ya kibinafsi, nk.
Kama matokeo, habari inakuwa ya kibinafsi, na kazi ya mfanyakazi ni kuipa tabia ya kusudi. Mchakato wa shughuli yake rasmi ulipaswa kulenga hili. Badala yake, mara nyingi, na hasa katika vita, kuna kishawishi cha “kutenda upesi.” Matokeo yake ni kukamatwa kwa watu wengi, hatua za haraka za kibaguzi, na mbinu zisizo halali. Hii inacheza mikononi mwa adui.
Wafanyikazi wa polepole "husafisha" ambayo nilianza ililenga, kati ya mambo mengine, kuondoa shida kama hizo, ingawa, kwa kawaida, mchakato kama huo unapaswa kuwa wa kila wakati.
Moja ya shida kuu katika hali yoyote mbaya wakati wa kufanya maamuzi ya usimamizi ni usawa na uaminifu wa habari iliyozingatiwa. Ugumu uliibuka mara kwa mara na hii.
Kwa mfano, nakumbuka mkutano uliofuata wa wafanyikazi mnamo Januari 2015, ambapo maafisa na makamanda walibishana kwa muda mrefu juu ya uwezekano wa kuchukua Pesok68 na vikosi vilivyopo. Hii ingewezesha kusukuma adui mbali na Donetsk, na kwa kutekwa kwa mafanikio kwa Marinka, kukomesha kabisa makombora ya jiji na mizinga ya Kiukreni. Wakati huo huo, kulikuwa na ripoti juu ya sifa na kiwango cha utayari wa mapigano wa vitengo mbalimbali vya wanamgambo tayari kumpiga adui. Ripoti zilipingana moja kwa moja.
Kama matokeo, Alexander Zakharchenko hakuweza kuistahimili na akasema kwamba angeenda mahali hapo na kujijua mwenyewe. Oleg Bereza na mimi tulienda naye.
Tulienda kwenye makao makuu yaliyodhaniwa kuwa ya kukera, ambayo yalikuwa ngome ya mbele ya wanamgambo.
Tunakaribia. Kwa kweli hakuna miti ndani ya eneo la kilomita kutoka makao makuu. Baadhi ya chokaa kilichochomwa kinatoka nje ya ardhi. Ni wazi waligonga hapa mara kwa mara na kila kitu kinachowezekana. Baridi. Kuna theluji chafu chini, inayofunika mashimo hapa na pale kutokana na kurusha makombora. Tunabisha. Mwanajeshi mwenye mbwembwe anatambaa nje ya orofa ya makao makuu, anakodolea macho mchana na anatutazama kwa mshangao.
-Nani mkubwa?
- Zhora...
- Mgawanyiko?
- "Mashariki".
Tunashuka hadi makao makuu, kuwaita maofisa wakuu, na kusikiliza hali hiyo.
- Una nguvu gani?
- Watu sitini na nane ...
- Adui?
- Kweli, watu mia tatu au nne ...
Ifuatayo, tunajadili ufanisi wa silaha zetu na uwezo wa kupambana na adui.
Hmmm... Sana kwa kukera... Sitini na nane dhidi ya mia nne.
Zakharchenko anadai kupelekwa mstari wa mbele. Askari wanajibu kuwa tayari yuko mstari wa mbele. Zakharchenko anasisitiza kufikia nafasi za mbele.
Kijana mwenye busara katika beret ya maroon na kupigwa "Mashariki" anaitwa. Anajitambulisha kama Kadeti.
Twende nje. Hapa kiongozi wetu anaeleza kuwa hataongoza zaidi ya watatu. Eneo hilo linachanganuliwa, na ikiwa kuna watu zaidi, basi unahitaji kuwa tayari mara moja kwa kupiga makombora na kupigana, na katika hali ya muda mrefu.
"Binafsi" nyingi za Zakharchenko, Bereza na yangu huanza kukusanyika. Tunaamuru kila mtu akae sawa. Wavulana wako katika mshangao wa msisimko. Semyon na Berkut, msaidizi na mlinzi mkuu wa Zakhar, wanabishana naye kwa muda mrefu. Mwishowe, sisi watatu tunaondoka, pamoja na Cadet, ambaye anaonyesha njia.
Zakharchenko anaongoza na kuwasha redio.
Zakharchenko anaingia kwenye gari nyuma ya gurudumu, kondakta yuko karibu. Niko kwenye viti vya nyuma na Oleg. Tayari mpango unaojulikana.
Askari wa brigade ya Vostok na ishara ya wito "Cadet", kijiji cha Peski
"Ninajua nenosiri, naona alama ya kihistoria, ninaamini tu katika hili, upendo utaokoa ulimwengu," Vera Brezhneva anaimba, kana kwamba ni kwa matusi kwa kile kinachotokea karibu nasi.
Kondakta anatoa maoni kimya kimya, na Alexander, akigundua, anazima redio. Hakika. Hatuwezi kusikia mgodi. Dill haishiriki uhisani wa mtani wake anayeimba.
Njiani, Cadet inasema kwamba ana ndoto ya kurudi Slavyansk. Ana rafiki wa kike kutoka huko, ambaye alikubali kusaini tu wakati tutachukua jiji tena.
Tunaendesha gari kupitia zamu kwenye Kituo cha Volvo na kuiingiza. Ndani, kwenye AGS yenye "konokono" iliyojaa karibu, tunatoka gari na kupitia mlango mwingine wa nafasi. Oleg ndiye wa kwanza, akifuatiwa na Zakharchenko, ninafunika migongo yao.
Tunaingia kwenye shimo ndogo. Wote hawafai. Tunakagua eneo hilo, Zakharchenko anauliza maswali ya kufafanua.
Wanajeshi kutoka kwa nafasi hiyo wanaonya kuwa makombora yanaweza kuanza wakati wowote. Ikiwa ana nguvu, inashauriwa kuruka kwenye shimo kubwa la mraba lililochimbwa kwenye mlango wa shimo. Ninaangalia ndani ya shimo na kujua jinsi bora ya kutoshea. Kwa kuwa mimi ndiye mzito zaidi, hili sio swali rahisi. Ikiwa unatupa Zakharchenko kwanza na kuruka juu, unaweza kuvunja shingo yake. Ikiwa unaruka kwanza mwenyewe, ni mbaya. Ukungu mzito, chafu, na matope wa msimu wa baridi huelea polepole juu ya shamba. Adui yuko karibu sana.
Tunamaliza na kurudi.
Tena tulikuwa na hakika kwamba kila kitu kilihitaji kuangaliwa papo hapo.
 
Kufunga boiler
- San, unakwenda wapi?
Kuingia katika ofisi ya Zakharchenko, tulimwona akikusanya upakuaji. Ilikuwa wazi kwamba alikuwa akienda mahali fulani kwenye mstari wa mbele.
"Tulikubaliana: unapoenda, tunaenda."
- Guys, nataka kuona nini huko Marinka. Kuna chaguo la kuichukua.
- Sawa, lakini tutaenda nawe.
- Inakuja.
Oleg na mimi hukimbilia nyumbani, haraka kubadilisha suti zetu za raia kuwa "mlima", na kuongeza bunduki za mashine, mabomu na risasi kwenye bastola zetu. Kwa wakati huu, "kibinafsi" kinawekwa tena. Tayari wamezoea kuwa mawaziri wanaweza kukimbilia mahali palipo joto.
Tunarudi "Altai" na kutoka hapo, pamoja na Zakharchenko, tunaenda kwenye mstari wa mbele, kwenye eneo la Marinka. Tunasimama kwenye jengo la duka la mboga. Hatakuwepo njiani kurudi.
Tunazungumza na askari, na wakati huo makombora yanaanza. Kwanza, migodi huruka, kisha inaunganishwa na mizinga na mizinga ya roketi. Tunaondoka kuelekea makao makuu ya kampuni iliyo karibu. Hapa unaweza kuzungumza zaidi au chini kwa utulivu. Taarifa za Abkhaz, zikifuatiwa na Mongol, kisha makamanda wengine kadhaa. Inakuwa dhahiri kwamba mpango wa awali wa kuongoza vikundi kadhaa vidogo nyuma ya mistari ya adui wakati wa usiku na kisha, kukata barabara kwa barabara, kugoma kwa njia iliyoratibiwa sio kweli. Upekee wa ardhi ya eneo, ngome za adui na upotezaji wa kitu cha mshangao huingilia kati. Tunachunguza chaguzi.
Kwa wakati huu, wanaripoti kwamba njia ya kutoka iliyopangwa hapo awali ya moja ya vitengo vya kuendeleza mashambulizi karibu na Uglegorsk ilitatizwa. Tunakwenda makao makuu ya jeshi ili kujua.
Hapo makao makuu tunasikiliza kisa cha ajabu kwamba askari hawakufanya shambulizi kwa sababu walikuwa wanamzika mwenzao. Wakati wa uchambuzi wa kina zaidi, inakuwa wazi kuwa hakuna watu wa kutosha kwa kukera. Kama matokeo, Oleg anainua akiba nzima ya vikosi maalum vya Wizara ya Mambo ya ndani. Pamoja na "Falcon" na "Berkut", watu 150 wanaajiriwa. Ninaongeza hifadhi ya vikosi maalum vya MGB. Nyingine 75-80. Zakharchenko anainua zaidi ya mia moja na nusu kutoka kwa Walinzi mpya wa Republican. Tunaunda safu na kwenda kwenye makao makuu ya brigade ya tatu huko Gorlovka.
Katika siku tatu zijazo, tuko papo hapo kuunda mpango mpya wa mashambulizi. Tunalala huko, kwenye makao makuu. Mji wa Uglegorsk ni hatua muhimu ya kufungwa kwa boiler ya Debaltsevo69. Bila hivyo hakutakuwa na boiler.
Mpango wa awali ni rahisi. Kuchukua Uglegorsk ni hatari na ngumu. Kwa hiyo, ni muhimu kukata barabara ya Artemovsk na urefu wa karibu unaotawala. Kwa hivyo, jiji litakuwa sehemu ya sufuria.
Operesheni hiyo imepangwa kufanyika mapema asubuhi ya Januari 28. Kundi la pamoja la kushambulia lazima lihamie kwenye nafasi kutoka kwenye ukingo wa ukanda wa msitu. Kwa kuwa mwelekeo wa harakati unachimbwa, mizinga miwili iliyo na trawl ya mgodi itasonga mbele ya kikundi. Ninawajibika kwa mwingiliano kati ya meli za mafuta za Dizeli na kikundi cha uvamizi.
Asubuhi. Dakika na masaa ya thamani hupotea, lakini hakuna harakati. Mizinga haiwezi kusakinisha trawl kwenye mizinga. Moja ya mizinga haina booms za chini zinazohitajika ili kulinda trawl; nyingine ina matatizo na winchi.
Mwanzo wa kumi na mbili. Tunampeleka Zakhar kwenye chumba cha "kamanda" na kumshawishi kupunguza operesheni. Wakati. Nusu saa baada ya kuondoka kwa kikundi hicho, eneo lake lilichomwa moto na mizinga ya adui. Tunapochambua hali hiyo baadaye, tutafikia hitimisho la jumla kwamba kilichotokea kiligeuka kuwa bora zaidi. Majaribio ya kutekeleza mpango huu yangesababisha hasara kubwa zaidi na ucheleweshaji wa wakati kuliko matukio yaliyofuata.
Na kisha Zakhar anajitolea kuchukua jiji.
Maafisa wa wafanyikazi wa jeshi hawana maamuzi. Hakukuwa na vikosi vilivyosalia kwa shambulio hilo; kila mtu alitawanywa kwenye mstari wa mbele wa shambulio la Debaltseve. Lakini tunasisitiza. Tunaimarishwa na kikosi cha "Vani Severa" cha brigedi ya tatu, ambayo inapaswa kufanya kama mgomo wa nje. Kwa asili, chuki hii inavunja kanuni zote za sanaa ya kijeshi. Kundi la mashambulizi lina takriban wapiganaji 370. Adui anayetetea ana angalau moja na nusu hadi mara mbili zaidi. Msingi wa ngome ya Kiukreni ni sehemu za Brigade ya 128 ya Transcarpathian Mountain Rifle pamoja na vitengo vilivyounganishwa. Kutegemea artillery, mshangao na kiburi. Naam, bahati nzuri, hilo ndilo jambo kuu.
Kulingana na mpango huo, silaha zetu zinapaswa kukandamiza vituo vya ukaguzi vya adui, baada ya hapo kikundi cha mgomo kitaanza kukera. Uratibu wa jumla umekabidhiwa kwa Krot, ambaye alihama kutoka Khmury kwenda kwa Walinzi wa Republican, wazee wa kikundi wanatoka Wizara ya Mambo ya Ndani - Alexey Dikiy, kutoka MGB - Mongol. Kwa kweli, vikosi vyangu maalum vinaongozwa na Vasily "Lenin" Evdokimov, ambaye katika siku zijazo, pamoja na Dikiy, atapokea shujaa wa DPR kwa Uglegorsk na Debaltsevo.
Mizinga hiyo ilifanya kazi na mashambulizi yakaanza. Kikosi cha watoto wachanga kinaweza kuingia. Hapa Dikiy anaripoti kwa Bereza kwamba kizuizi kinachodaiwa kuharibiwa kinaendelea kuwafyatulia risasi.
Tunaangalia na wapiga risasi, wanawasiliana na watazamaji - kituo cha ukaguzi kimeharibiwa!
Lakini ni nini, wapiganaji hawawezi kuinua vichwa vyao kwa sababu ya "mwamba" wa bizari 70! Oleg anasisitiza, wapiganaji wa sanaa wananong'ona, wanarudi nyuma na, kulingana na "karanga", weka kazi maalum. Kuratibu zilichanganywa. Wakati ufundi wetu wa sanaa unafanya kazi katika eneo la ukaguzi kulingana na ghasia ya Brusilov, watu hao wanaanza shambulio hilo. Kwa upande mwingine wa jiji, wapiganaji kutoka Kaskazini wanajaribu kushambulia, lakini shambulio hilo linafifia baada ya mia saba tatu.
Kikundi chetu kiliingia. Wakati wa mchana, vikosi kadhaa polepole vilihamia katikati, kuelekea kila mmoja. Inapobainika kuwa shambulio hilo lilifanikiwa, washambuliaji huanza kuimarishwa na vitengo vilivyohamishwa kutoka pande zingine za mbele.
- Sasha, unakwenda wapi?! - Wakati shambulio linaanza, Zakharchenko anatembea haraka kuelekea njia ya kutoka pamoja na msaidizi Semyon.
- Ndio, nitaenda kutazama ...
-Unaenda wapi?! Unaelewa! Uratibu kati ya vitengo, mshikamano na shughuli za wafanyikazi sasa unategemea wewe tu! Ukikimbilia mstari wa mbele sasa, udhalilishaji utasambaratika. Na vikundi vilivyotawanyika vinavyofanya kazi kwa uhuru vitakuja kwako, na kuharibu utaratibu uliopangwa. Unahitajika katika makao makuu.
Zakharchenko anakubali kwa kusita... Kwa nusu siku nyingine anadhibiti vita papo hapo. Katika nusu ya pili, wakati inakuwa wazi kwamba mlango wa jiji umekamilika kwa ufanisi, anaanza kukusanya tena. Wakati huu hatujali. Wafanyikazi wataishughulikia, lakini wapiganaji wetu watafanya mapigano. Twende zetu.
Kwanza tunafika kwenye jengo la utawala la mgodi mmoja. Huko Zakharchenko anawasiliana na wakaazi wa eneo hilo na kutoa mahojiano kwa waandishi wa habari. Kwa wakati huu, ninawasiliana na watu wangu na kuvuta akiba kutoka kwa kitengo cha kamanda wa MGB.
Zakharchenko na mimi huingia kwenye jeep na kuelekea nje. Kwenye gurudumu ni Zakharchenko mwenyewe, karibu naye ni mwalimu wa usalama wake, Dagestani Maga. Oleg na mimi tuko kwenye kiti cha nyuma.
Tunaendesha gari kuelekea lango la jiji. Na kisha mbebaji wa wafanyikazi walio na silaha hutoka kuelekea kwetu. Michirizi nyeupe! Michirizi ya "mimba" inaonyesha kuwa wao ni wa Ukraine! Damn, kulingana na ripoti, hili ni eneo letu, lango la jiji! Je, ni chukizo kweli?! Tunaendesha gari kwenye ukanda mwembamba wa barabara hadi shambani. Haiwezekani kuzima, eneo lote la barabara linachimbwa. Tutaona hii njiani kurudi.
Tunajiandaa kuruka nje ya gari. RPG-18 inaning'inia nyuma ya kiti. Baada ya kusimamisha gari, Maga ananyakua kirusha guruneti. La, hapana. Kila kitu kiko sawa. Tuliangalia kwa karibu. Yetu! Wanaendesha magari yaliyokamatwa. Inatambuliwa na bendera. Tulitoka, tukazungumza na kuendelea.
Katika kituo cha ukaguzi cha Ukrop tunakutana na Dikiy na Mongol, ambao wanaripoti kuhusu hali hiyo. Vikundi vinasonga kuelekea katikati mwa jiji kuelekea kituo cha reli. Tunaingia kwenye magari na kwenda huko.
Kunazidi kuwa giza. Tunasimama kwenye tank iliyoharibiwa. Katika jengo hilo la orofa tatu, lililochakaa kote barabarani, miali ya moto inatoka kwenye madirisha kadhaa ya juu ya vyumba vya jengo la makazi chini ya kipande cha paa kilicholipuliwa na ganda. Theluji imejaa moshi wa baruti. Hisia ya kadi ya posta kutoka utoto kwa Februari 23 na maoni ya kutekwa kwa Reichstag.
Tunaangalia pande zote na kuamua kukaa hapa kwa usiku. Tunachagua jengo tofauti, ambalo lilikuwa aina fulani ya vilabu vya kijamii, na tunawapa kikundi kufungua milango na kuweka mahali pa kulala.
Kwa wakati huu, wafanyakazi wa filamu kutoka vituo vya kati vya TV, wakiongozwa na Evgeniy Poddubny, wanafika. Zakharchenko anatoa ambayo baadaye ikawa mahojiano makubwa, wakati ambapo risasi ya sniper inasikika. Kama itakavyokuwa wazi baadaye, sniper huyu baadaye atasahihisha kazi ya ufundi wa adui.
Kwenye kamera, Zakharchenko anaonyesha bendera ya Kiukreni iliyokamatwa kutoka kwa ngome ya jiji, mmoja wa wasaidizi wangu anaripoti kwake hali hiyo. Nitaingia kwenye sura. Baadaye, njama hii itanigharimu sana. Hadi wakati huu, mke wangu atakuwa na uhakika kwamba nimekaa katika ofisi iliyolindwa saa nzima. Lakini baba yake anamtambua mkwe wake katika hadithi, anamtumia kiungo, na nitakuwa na kitu cha kusikiliza.
Dakika kumi zinapita na migodi inaanza kuanguka. Mara ya kwanza mara chache, kisha mara nyingi zaidi na zaidi. Dakika chache zaidi hupita, na silaha zimewashwa. Baada ya milipuko moja tunapigwa na wimbi la mshtuko. Mwenye hasira ananiangukia, akinikinga na vipande vinavyoruka. Kulob huanguka karibu. Ninahisi tumboni mwangu mawimbi ya dunia yakitikisika kutokana na milipuko hiyo. Wanakaribia, na ninajaribu kuweka miguu yangu mbali na mtetemo. Wazo la kijinga linazunguka kichwani mwangu kwamba ikiwa mguu wangu umechanwa sasa, basi angalau nijaribu kuhifadhi sehemu zangu za siri.
Ninajaribu kuwasiliana na kamanda wangu wa hifadhi na kuwaamuru waje kwangu. Makombora yanalengwa, na tunahitaji kwa haraka kupata kiashiria. Lakini kiongozi wa kikundi huanza kuja na sababu kwa nini hawezi kufanya hivi, na ninaelewa kuwa anaogopa tu.
Nimelala karibu na tanki la kuvuta sigara. Ghafla, kuziba hewa kuziba masikio na, kuvunja kupitia pamba pamba ya oksijeni katika mapafu, huenda mahali fulani ndani ya kifua kutokana na kishindo cha mlipuko, kuzuia wengine. Nje ya kona ya jicho langu, kana kwamba niko katika mwendo wa polepole kutoka kwa filamu ya epic, naona turret ya tanki iliyoharibiwa hapo awali ikiruka juu. Kama itakavyokuwa wazi baadaye, moja ya makombora ya Grad iligonga shehena yake ya risasi, ambayo ililipuka.
Baadaye, picha za makombora, wakati mbingu inapoanza kutuangukia, itaruka karibu na runinga kwenye hadithi ya Poddubny. Ninamshika Poddubny begani na kumpigia kelele ajifiche kwenye mlango ulio karibu na nyumba.
Ninakimbia hadi kwenye jengo la orofa tano lililo karibu zaidi, na kisha wimbi lingine la mlipuko linaniondoa kwenye miguu yangu. Ninaanguka uso kwanza kwenye theluji na kutambua kwamba sio theluji tu. Uso wake ulichanwa na vipande vya vioo vilivyoanguka kutoka kwenye madirisha ya nyumba ya jirani. Karibu sentimita kumi kutoka kwa macho, kipande kikubwa hutoka kwenye barafu na ardhi. Bahati haikuwa juu yake.
Ninalala chini na kungoja wimbi linalofuata la makombora na kukimbia kwenye mlango. Tayari kuna wapiganaji wapatao kumi huko. Tunapatikana kwenye korido.
- Guys, nenda zaidi kwenye mrengo, dari huko ni za kuaminika zaidi, ni salama zaidi hapo.
Mwanamke mzee mwembamba anatoka kwenye mlango wa moja ya vyumba na anatutazama kwa huzuni. Crap! Kulikuwa na evacuation ya raia! Lakini bado wengi walibaki...
Mole anakimbilia kwenye ukanda na kuripoti hali hiyo.
- Zakharchenko yuko wapi?!
- Katika mlango unaofuata.
Ninakimbilia kwenye nyumba ambayo Zakharchenko yuko. Ni giza, tochi huangaza hafifu.
- Sasha! Wanakufanyia kazi! - Katika siku zijazo itakuwa wazi kwamba hii ni kweli kesi. Baada ya kuondoka, moto utaacha. Pengine, simu za Zakhar na zetu, pamoja na spotter, zilichukua fani. - Lazima tuondoke! Hufai sana hapa, unahitajika zaidi katika makao makuu!
Zakharchenko anafikiria kwa muda mrefu na anakubali kwa kusita.
Tunatuma watu kuamua ni magari gani yanaendeshwa. Sehemu iliyoharibiwa na makombora. Zakharchenko anaendesha gari mwenyewe, na Maga karibu. Oleg na mimi tunaketi viti vya nyuma, na hapa tunaweka Poddubny, ambaye anajaribu kuweka uso wa ujasiri kwa kusema kwamba alikuwa chini ya moto huko Ossetia Kusini. Anamtafuta mwendeshaji wake, ambaye pia amewekwa kwenye moja ya magari.
Basi langu dogo la kivita lenye gari la kibinafsi linatufuata. Baada ya muda, risasi za artillery huanza kufuata safu yetu. Risasi kadhaa za sniper ziligonga magari.
Njia nyembamba ya barabara kuelekea Gorlovka imefungwa ghafla na basi ndogo iliyokwama. Tunaruka nje na kujaribu kusukuma gari nje kwa mikono yetu. Haifanyi kazi! Tunaingia kwenye jeep na kujaribu kuzunguka. Migodi! Upande wa mgodi, mkebe mkubwa wa chakula, hujitokeza kutoka chini ya gurudumu la gari letu. Bahati haikulipuka. Tunarudi polepole kwenye rut.
Gari lililokwama hatimaye linasonga, na tunalifuata. Kwa wakati huu wimbi la "mvua ya mawe" linatufikia. “Mawe ya mvua ya mawe” yanaanguka nyuma yangu, moja likianguka kwenye basi langu dogo la kivita. Vipande hivyo vitararua kibofu cha mkojo na kutoboa miguu ya Yule Mwovu, na kuvunja mguu wa Malta. Mkoba wangu wa kazi niliowaachia walinzi nao umewaka moto.
Tunakimbia kwenye jeep.
- Sanya, haraka!
Kwa kufikiria, Zakhar anaongeza gesi. Ametulia kabisa. Kwa kuwa nimekuwa naye zaidi ya mara moja kwenye mstari wa mbele, kila wakati niliona utulivu huu wa kutu. Ujasiri wake si wa kuigiza na ni wa asili kabisa.
Tunapita kwenye jengo la usimamizi wa mgodi. Kuna hifadhi yangu iliyochafuliwa. Ninaamuru kuandaa uokoaji wa waliojeruhiwa, na kisha tunahamisha Poddubny kwa gari lingine, ambalo linaendelea mbele, na sisi wenyewe pia tukaondoka.
Kombora huanza tena. Madirisha ya gari yamevunjika, ni baridi. Ninakaa upande wa kushoto na, nikiweka bunduki ya mashine nje ya dirisha, angalia shamba. Bereza ameketi karibu katika nafasi sawa, na bunduki ya mashine kwenye dirisha la kulia. Usiku hutobolewa bila kukoma na milipuko ya mabomu ya kimondo. Kuna sauti nyuma yangu, kana kwamba watoto walikuwa wakitupa changarawe ndogo. Ninavaa kofia yangu, lakini haipati joto. Baada ya kuwasili, tutaona kwamba shina nzima imefunikwa na vipande.
Nyuma yetu kuna magari mawili zaidi, magari ya kibinafsi ya Zakhara. Baadaye kidogo mtu atabaki nyuma. Mzee, ambaye alikuwa ameketi nyuma ya gurudumu, atapokea kipande ambacho kitaingia kwenye mwili kupitia upande. Amevaa fulana ya kuzuia risasi, ambayo itafanya vibaya. Kipande kutoka ndani kitagonga ukuta wa gari la kivita, kuruka upande wa pili na kuunda fujo la damu ya matumbo.
Kuna wengi waliojeruhiwa kati yetu. Hakuna aliyeuawa. Tunaona kuwa ni muujiza, kwa sababu kile kilichotupata hakiwezi kuisha kwa urahisi. Bahati nzuri!
Tunaenda Gorlovka. Ni giza kabisa, hakuna anayejua njia. Tunasimama kwenye uma. Barabara moja inaelekea Gorlovka, ya pili kwa kituo cha ukaguzi cha Kiukreni. Ipi iko wapi? Tutaenda sawa, lakini wapo watakaofanya makosa...
Tunafika na kuingia makao makuu. Niliweka bunduki ukutani na kwenda kujiosha. Afisa wa wafanyikazi anaruka juu na kuiweka kwenye usalama. Damn, nilisahau ...
Kikundi cha shambulio cha DPR katika jiji la Uglegorsk. Pigania jiji
Siku moja baadaye, Zakharchenko atakimbilia tena Gorlovka kuratibu utakaso wa Uglegorsk na kufungwa zaidi kwa boiler. Tutamfuata na kumshawishi arudi pamoja nasi, kwa sababu utaratibu mzima wa utawala wa kiraia unasimama na kuondoka kwake. Mambo mengi yamejikusanya. Tukiwa njiani kurudi tutafukuzwa kwa chokaa cha 82mm.
Kuanguka kwa mgodi au ganda sio kama kwenye sinema. Katika filamu, hii hutokea kwa njia ya kutisha. Unaonekana kutathmini filimbi kando, mngurumo, matokeo na maelezo ya kimantiki. Kweli ... Ni hisia ya ajabu. Labda kila mtu ana yake mwenyewe. Binafsi nilihisi kama msumari. Misumari iliyopangwa inangojea pigo la nyundo. Na nyundo kubwa kutoka mbinguni inakupiga chini.
Vita hivi vina tofauti gani na vita vingine vya hivi karibuni? Watu waliojitolea walio na uzoefu wa vita walichoma nini?
Hakuna vita vya ndani katika miaka iliyopita kumekuwa na matumizi makubwa ya silaha na vifaa vya kijeshi. Mara nyingi kuna vita vya risasi, wakati mwingine chokaa.
Kituo cha Uglegorsk. Baada ya vita
Hapa vita vilikuwa vikiendelea na jeshi la nchi kubwa zaidi ya Uropa, ambayo kutoka kwa kundi la watu wasio na msimamo, chini ya ushawishi wa washauri wa Magharibi, pesa za kigeni, walituma silaha na uzoefu wa mapigano, propaganda zilizopangwa vizuri za kuwadanganya watu wa eneo hilo. ndani, ingawa skewed, lakini jeshi kubwa na mabomu.
Niliwahi kusikia mazungumzo kati ya wafanyakazi wawili wa kujitolea wa Kirusi.
- Kwa nini huna silaha na kofia?!
- Ndio, mimi hupigana hivi kila wakati. Ni raha zaidi kwangu. Simu zaidi. Maunzi haya hayakuokoi kutoka kwa chochote. Siku zote nilikuwa kama hii huko Chechnya.
- Mpumbavu! - alisema mtu mwenye uzoefu zaidi, ambaye tayari alikuwa amepigana huko Donbass. - Kuna risasi ndogo hapa! Tunapigwa nyundo na mizinga na mizinga. Hivi ndivyo unavyoweza kuruka kama hii wakati wa kusafisha vitu vya kijani kibichi. Na hapa idadi kubwa ya vifo na waliojeruhiwa ni kutoka kwa makombora na shrapnel. Kwa maana hii, sisi ni Chechens hapa!
Katikati ya Januari 2015. Ninakuja kwenye makao makuu ya wakati huo ya Zakharchenko kwenye kituo cha Altai ili kufanya kazi na hati na kujadili matatizo. Ninapanda hadi ghorofa ya pili na kwenye mlango wa sehemu ya mapokezi nakutana naye. Ishirini na tano tena. Wimbo wa zamani. Inapakua, kiotomatiki, imesimama kwenye mlango.
- Sanya, unaenda wapi tena?!
- Ndio, kila kitu ni sawa, Andryukha. Nitaona tu kuna nini huko Marinka. Nitaangalia tu.
Damn, "Nitaangalia tu." Sina tena wakati wa kubadilisha nguo, Zakhar anaruka ndani ya gari. SAWA. Ninaenda naye hivi. Tunafika kwenye kituo cha mafuta. Katika cafe ya kituo cha gesi, Zakhar, mimi, msaidizi wa Zakharchenko Semyon na Dima Berkut wanakunywa kahawa. Kisha sisi unaendelea. Kando ya Mtaa wa Shkolnaya tunapita sehemu ya Aleksandrovka.
Tangi iliyoharibiwa huko Uglegorsk.
Dakika chache baada ya risasi hiyo, kombora la Grad litapiga turret yake, risasi zitalipuka na turret iliyokatwa itaruka juu ya vichwa vya wapiganaji.
Sehemu ya matangazo ya Evgeniy Poddubny kuhusu Uglegorsk.
Wakati wa utengenezaji wa filamu, mwandishi wa kitabu alikamatwa kwenye sura
Acha, huwezi kwenda mbali zaidi kwenye magari, watakupiga risasi. Twende nje. Kila mtu amevaa slaidi, kofia, vinyago. Niko peke yangu katika kanzu nyeusi ya cashmere na buti za Kiitaliano "Mario Bruni". Lo, ni uzuri gani. Boti za Kiitaliano hazifurahi juu ya matope na barafu. Boti za kawaida za jeshi la majira ya baridi nyumbani. Kuanzia wakati huo, daima nitabeba seti ya vipuri ya "slaidi" kwenye shina.
Wakati ninateleza na kuharakisha nyuma ya Zakhar, ambaye anatembea haraka kwenye nyumba za mwisho za kijiji, nakumbuka jinsi nilivyonunua buti hizi.
...Katikati ya Septemba 2014. Inazidi kuwa baridi. Hakuna viatu vya joto. Nilitarajia kwenda nyumbani kwa hiyo au kununua huko Rostov, lakini haiwezekani kabisa kutoka. Ninauliza Adjutant Maxim ili kujua ni wapi katika jiji unaweza kununua viatu.
- Andrey Yuryevich, nimeipata! Kuna duka hapa. Zinauzwa, wamiliki wameondoka kwenda Kyiv. Nilikuwa na viatu vizuri sana. Wanafunga sasa, lakini bado wako wazi.
Twende zetu. Duka ndogo nadhifu. Ninaamuru walinzi wakae nje, na mimi huingia ndani na Maxim. Ninamkataza Maxim kuchukua bunduki ya mashine. Hebu tuingie. Msichana mtamu, mwenye hofu kidogo. Tafadhali nionyeshe viatu katika saizi ninayohitaji. Yeye huileta na kuipima. Hapa naona msisimko wake.
- Nini kilitokea? Una haraka?
- Hapana hapana! Kila kitu kiko sawa!
Ninafuata macho yake na kuona kwamba anatazama nyuma ya vioo vya kuonyesha barabarani. Na kisha ninaelewa kinachoendelea.
-Maksim! Naam, tuwatawanye "binafsi"! Kwanini walikua hivyo!
Askari wangu, waliosimama karibu na eneo, walizingira duka na kuchukua nafasi za kupigana. Ingemsumbua mtu yeyote.
"Samahani, hawawezi kubadili kutoka kwa vita," ninanong'ona, nikilipia viatu vilivyochaguliwa.
...Na hapa niko kwenye buti hizi, nikikimbilia kwenye nafasi zetu za juu za Marinsky. Kwa nini unapokuwa katika sare, haionekani sana jinsi inavyoteleza, chafu na baridi hapa!
Ili kufika kwenye mitaro iliyochimbwa kwenye kilima, unapaswa kupanda tuta. Mtu anaweza kuruka juu na kuanza kukimbia, mtu anapaswa kupumzika goti lake kwenye ardhi ya baridi. Jeshi "slide" inaruhusu. Kanzu ya cashmere haifanyi kazi kwangu. Kwa namna fulani mimi hupanda juu. Ninaruka kwenye mtaro.
- Waziri mwenza, jiiname! Wewe ndiye pekee hapa aliyevalia koti jeusi, shabaha bora zaidi ya mtukutu!
Sijali kuhusu mpiga risasi. Boti hizo zilikuwa karibu kabisa kuzamishwa kwenye matope na, kutoka kwa nyasi za kushikamana zilizochanganywa na fujo kukumbusha pellets kwa nyumba za kijiji cha adobe, zikawa nzito mara tatu. Hili ndilo tatizo.
Zakharchenko anakagua eneo na nafasi za adui. Baada ya kusikia kwa ufupi ripoti ya makamanda wakuu katika mwelekeo huu, ninawakumbuka wawili kati yao na nakuomba unionyeshe lundo la taka ambalo askari wangu walikufa.
Wiki moja kabla ya safari hii, kamanda wa kikosi changu maalum wakati huo, Mongol, aliniripoti kuhusu sehemu mbili za "mia mbili"71 kwenye mojawapo ya lundo la taka la Marinka. Wanajeshi hao walikufa wakati wa misheni ya upelelezi kukusanya habari kuhusu vikosi vya Ukraine. Kwa kuwa tukio hilo halikuidhinishwa na mimi, niliamuru uchunguzi wa ndani wa tukio hilo.
Lakini uthibitishaji ni uthibitishaji, na fursa ya kuona eneo la tukio kwa macho yako haipaswi kamwe kukosa.
Lundo la taka liko kwa kiasi kikubwa upande wa kushoto wa mwelekeo kuu wa vikosi vya adui, lakini hutoa fursa nzuri ya kudhibiti mazingira. Vijana walipanda juu na walipigwa risasi huko. Uchunguzi lazima ujibu maswali ya sababu na wahalifu. Lakini mimi mwenyewe naona sehemu zisizo wazi za mbinu ya adui na kurudi nyuma na kuelewa hesabu potofu ya upangaji wa hafla. Inavyoonekana, kulikuwa na mkutano na kikundi cha hujuma na upelelezi, ambacho chenyewe kilichagua lundo la taka kututazama au kutuma wadukuzi.
 
Nyumbani
Asubuhi ya Februari 3, 2015. Kiamsha kinywa hutolewa sebuleni. Chai, sandwiches. Mimi na Oleg Bereza kwa kawaida tulikuwa na vitafunio kwenye dirisha kubwa la ghuba ya sebule ili kufurahia jua la asubuhi angalau kidogo kabla ya msukosuko wa maisha ya kila siku. Ninatoka kwanza kwa kifungua kinywa, Oleg bado anajiandaa katika chumba chake. Sina raha. Sijui kwa nini. Mimi mwenyewe siwezi kuunda sababu za woga wangu. Milipuko ya nadra ya mgodi inaweza kusikika kwa mbali, lakini hupiga risasi kila wakati, tumezoea hii kwa muda mrefu. Naingia sebuleni. Siketi mezani, narudi kwenye ngazi na kwenda chini kwenye basement. Niliangalia taa na milango. Kila kitu kiko sawa. Ninaenda sebuleni tena, Oleg tayari ameshuka.
"Sikiliza, wacha tupate kifungua kinywa kwenye ghorofa ya chini," ninasema.
- Kwa nini? Ni siku nzuri, ni nini maana ya kwenda chini?
- Sijui, sijielewi. Ninahisi kukosa raha kwa namna fulani...
- Njoo, kila kitu ni sawa. Sasa hebu tule haraka na tuende kazini.
"Sawa," ninakubali, na tunaketi kwa kifungua kinywa.
Ganda la kwanza litafanya nyumba nzima kutetemeka. Tayari niko tayari kwa kitu kama hiki, kwa hivyo, nikigeuka kwenye kiti changu, nachukua mkoba wangu, nikigeukia ngazi na kupiga kelele kwa "kibinafsi" na mhudumu, ambaye hutusaidia kuzunguka nyumba, kwenda chini. ghorofa ya chini. Hebu kukimbia.
Kwa saa na nusu ijayo tunapigwa pasi karibu bila kuacha. Shells na migodi huanguka karibu na nyumba, kila kitu kinatetemeka. Ni dhahiri kwamba wanatufanyia kazi. Kutoka baada ya mwisho wa "tamasha", tunaona mabaki ya moto ya nyumba ya jirani. Baadhi ya milipuko hiyo ilitawanyika kando ya barabara.
Tangu wakati huo, Oleg hakuwahi kutilia shaka uvumbuzi wangu, na siku moja niliona kwa bahati mbaya kwenye mtandao rekodi ya kipande cha makombora haya72.
Nilienda Donetsk kwa miezi kadhaa. Ilikuwa kawaida basi. Wengi wa wale waliotaka kushiriki katika utetezi wa Donbass walichukua likizo na kwenda ambapo dhamiri zao, maadili na kanuni ziliwaambia waende. Wengine kwa wiki, wengine kwa mwezi, wengine kwa kadhaa. Kwa kweli, hakuna mtu wakati huo alifikiria kuwa haya yote yatadumu kwa miaka. Ilipobainika kuwa hadithi hiyo ilikuwa ikiendelea, hali ya wengi ilianza kufanana na njama ya wimbo wa Vladimir Vysotsky "Kuhusu mwanariadha wa masafa mafupi ambaye alilazimika kukimbia umbali mrefu."
Sikuwa ubaguzi. Nikifanya kazi katika cheo cha usimamizi katika mojawapo ya mashirika makubwa, nilichukua likizo na kwenda. Safari yangu ilipoendelea, hatimaye nililazimika kuacha, nikijishughulisha na Wizara ya Usalama ya Nchi ya DPR. Walakini, kila kitu chenye mwanzo, kama tunavyojua, pia kina mwisho. Nikiahirisha kuondoka kwangu kila mara kwa muda mfupi, nilifafanua upeo wa kukaa kwangu Donetsk kama mwaka mpya, 2015. Lakini ilinibidi kukaa muda mrefu zaidi.
Na sasa wakati umefika wa kuamua: nini cha kufanya? Alexander Zakharchenko alitoa wito kukaa Donetsk milele. Ilikuwa inajaribu sana. Nilipenda jiji. Mitaa nzuri, miundombinu ya kisasa kwa maana nzuri ya neno la jiji la Ulaya inaweza kuwaacha watu wachache tofauti. Chemchemi ya 2015 ilikuwa inakaribia, na, licha ya utupu na kijivu cha majira ya baridi ya marehemu, harufu inayokaribia ya roses ya eneo hili mkali inaweza tayari kujisikia. Asili karibu na Donetsk ilifanya iwezekane kukidhi ladha zinazohitajika zaidi. Kazi niliyokuwa nikifanya ilikuwa wazi kwangu na iliniruhusu kujitambua kikamilifu. Kimsingi, kila nilichopanga kilifanikiwa. Kweli, kadiri muda ulivyosonga, swali la nini cha kufanya na familia yangu lilizidi kuwa kubwa, lakini niliahirisha kwa sasa.
Lakini. Kwa nini wachungaji wote hawa wakati wa vita? Kulikuwa na upande mwingine wa tatizo kuhusiana na malengo ya awali. Nilijikumbusha mara kwa mara kwa nini nilikuwa hapa. Nilikuja kusaidia kulinda watu. Nilikuja kwa wazo kubwa. Kama wengine wengi. Baada ya yote, karibu kila mtu alisafiri bila ubinafsi, na sio kujenga kazi na kupanga maisha yao. Kuna msemo unaohusishwa na Napoleon: "Ninajua wengi ambao wako tayari kuua kwa pesa, lakini sijui mtu yeyote ambaye atakuwa tayari kufa kwa pesa." Hakika. Haiwezekani kufa kwa pesa au vitu vingine vya kimwili. Kisha huwezi kuzitumia. Nia ni tofauti kabisa. Chochote, lakini sio nyenzo. Kusaidia wapendwa, matamanio, magumu, maadili. Baada ya yote, vita vya Donbass viliamuru uelewa wa kifo kinachowezekana sana kutoka kwa ufundi wa sanaa na sababu zingine zilizohesabiwa vibaya na eneo kubwa la bahati, tofauti na, sema, vita vya risasi vya kawaida. Ndiyo, na hapakuwa na "wageni" maalum. Mengi zaidi yalitolewa mahali pao. Fursa ya kutojali uovu, kuwasiliana na mchakato mkubwa, kuwa ndani yake, na sio kuvuta katika vita vya mchanga vya maisha ya kila siku.
Nilikumbuka nilichokuja. Na alifanya uamuzi wa mwisho wa kugeuza ukurasa alipogundua matarajio ya mabadiliko katika hali hiyo. Kwa mara nyingine tena niliamua kuamini intuition yangu.
Mnamo Februari 12, 2015, Mikataba ya Pili ya Minsk ilisainiwa. Kiwango cha watia saini wa hati hii kilikuwa cha juu sana: saini zilitolewa na wakuu wa Urusi, Ujerumani, Ufaransa, Ukraine, na OSCE. Aidha, Februari 17, waraka huo uliidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ikawa dhahiri kwamba mashine za kidiplomasia za nchi zote zinazoongoza zilichukua makubaliano kama msingi wa shughuli zote zaidi.
Hiyo ni, uamuzi wa kimkakati kuhusu amani ulifanywa. Sababu za vyama zilikuwa tofauti, lakini ukweli ulibaki kuwa ukweli. Suluhisho hili, kwa kawaida, halikuweza kutekelezwa mara moja. Operesheni ya Debaltsevo ilikuwa inaisha tu, na hati za Minsk hazikuathiri haswa hamu ya kweli ya wawakilishi wapiganaji zaidi wa vyama kupigana. Malengo yao yalikuwa tofauti kabisa. Lakini tulikuwa tukikosa rasilimali kwa ajili ya kukera, na Ukraine haikuwa na uwezo wa kushambulia kwa sababu za kijeshi na kisiasa.
Ilibainika kuwa serikali ya Kiev ilikuwa imeamua yenyewe: Ukraine haihitaji Donetsk na Lugansk chini ya mazingira haya. Kwa sababu kutekwa kwa jamhuri chini ya hali mpya kuliunda matatizo zaidi kwa Kyiv kuliko kutatuliwa. Ukiukwaji wa makubaliano ya Minsk ungeigeuza Ukraine kuwa nchi mbovu, ambayo nchi za Magharibi hazikupendezwa nayo. Mzigo wa kujenga upya miji ya Donbass, nzito mno kwa uchumi wa Kiukreni, pia ulikuwa wa kutisha.
Kama matokeo, Kyiv ingepokea nyuma yake, na sio nyuma ya mstari wa kuweka mipaka, wakazi milioni kadhaa wa Donbass, ambao wanakumbuka ni nani aliyewapiga na kuwaangamiza. Na pia mengi ya chini ya moto, kukata tamaa, uchovu wa mamlaka ya Kyiv na kuuliza maswali wasiwasi sana, nationalists na pro-Kiukreni wanaharakati ambao tena kuwa na kitu chochote kuwaweka katika mipaka ya mashariki. Furaha hiyo ingepita haraka, na matatizo yangezidishwa sana. Maidan mpya alikuwa akigeuka kuwa swali haraka sana.
Kwa kweli, amani kamili haikuwezekana, na kwa mtazamo wa Kyiv na washirika wake, haikuwezekana. Na haiwezekani kuweka watu laki moja mbele katika mvutano wa mara kwa mara bila kuacha mvuke. Kwa hiyo, uchochezi na migongano ya ndani na makombora ya mara kwa mara na kuongezeka, ambayo inapaswa kuunda hisia kwamba "inakaribia kuanza," hazikuweza kuepukika. Sio amani, lakini sio vita tena kwa lengo la kutuchochea kushambulia kwanza kwenye hatihati ya "mchafu". Zaidi ya hayo, bado kulikuwa na nafasi ya mapigano ya kijeshi bila ukiukaji wa moja kwa moja wa makubaliano ya Minsk. Maeneo yaliyotekwa na DPR wakati wa shambulizi la Debaltsevo hayakujumuishwa rasmi katika eneo la uwekaji mipaka lililokubaliwa. Hiyo ni, kulingana na mantiki ya adui, kinadharia, majaribio ya vikosi vya Kiukreni kuwakamata hayakuwa ukiukaji. Kwa kuongezea, kulikuwa na idadi ya makazi na wilaya katika ile inayoitwa "kijivu" au eneo la upande wowote, ambalo pia lilikuwa eneo la mzozo.
Kulingana na utabiri wangu, hali hii inaweza kudumu kwa miaka kadhaa ya sasa, wakati vyama na watendaji wa kweli, wakipunguza kitambaa cha roho cha "Minsk," kubadilishana curtsies, kusukuma na kupiga kwa kasi ya waltz ya burudani, wakitafuta pointi dhaifu za kila mmoja. na “kupitia madirisha ya fursa.”
Kwa Urusi, itakuwa muhimu sana kuendeleza vita kwa Ukraine yote. Ni dhahiri kwamba, kwa mujibu wa mantiki ya vituo vya utawala vya Kirusi, kukataliwa kisheria kwa jamhuri za watu na uimarishaji wa hili kwa njia ya kutambuliwa katika ngazi ya serikali itawezekana kwa masharti tu baada ya hitimisho lisilo na utata kuhusu hasara ya muda mrefu ya Ukraine. . Kabla ya hili, Donbass atahamishiwa kwa reli za Kirusi, ambazo yeye mwenyewe anajitahidi sana, lakini kwa kuhifadhi pengo la kisiasa la ufumbuzi mbalimbali.
Na kadiri vita vitakavyopungua, ndivyo, dhidi ya hali ya nyuma ya kutokuwa na utulivu wa kijeshi, upotovu wote usioepukika katika hatua za kwanza za ujenzi wa jimbo lolote utaonekana, ukizidishwa na ukosefu wa utambuzi na utata wa vekta zaidi ya maendeleo. Kwa rushwa, uchovu mkubwa wa watu na kushuka kwa thamani ya kanuni za awali za kiitikadi.
Katika suala hili, maendeleo zaidi ya matukio yalitabiriwa kwangu. Niliipima hali hiyo kwa kiasi na kuamua kujiuzulu nafasi yangu.
Nilikuwa waziri wa wakati wa vita. Alipowasili Donetsk mwanzoni mwa Julai 2014, wakati mapigano ya ndani yalipoongezeka na kuwa vita vikubwa, alishiriki katika kulinda wakazi wa eneo hilo, kujenga idara yake, na kuhakikisha usalama wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk katika kipindi chote cha vita. Na ilikuwa ni jambo la kimantiki kwamba niliacha msimamo wangu baada ya mwisho halisi wa vita kamili. Kazi ya "kuanza" ya MGB ilifanyika kwa mafanikio na mimi, kwa maoni ya wale wote ambao maoni yao yalikuwa muhimu kwangu.
Kwa wakati huu, Alexander Zakharchenko alikuwa amelazwa hospitalini na jeraha baada ya operesheni ya Debaltsevo. Nilipokuwa nikila borscht iliyotayarishwa na mke wake kutoka kwenye sufuria katika chumba cha hospitali, nilimweleza kuhusu uamuzi wangu. Oleg Bereza aliniunga mkono. Hilo lilimshangaza Zakharchenko, naye akajaribu kutushawishi kukataa. Lakini tulieleza hoja zetu na tukaomba tusiingilie.
Wakati wa mapigano huko Debaltsevo, Zakharchenko alijidhihirisha kishujaa na alijeruhiwa kisigino. Wafanyakazi wangu walikuwa karibu naye wakati huo, na nilijua vizuri mazingira ya tukio hilo. Alinusurika kimiujiza. Jeraha, licha ya kutokuwa na hatia dhahiri, liligeuka kuwa shida sana. Zaidi ya vipande mia moja vya mfupa vilikuwa vigumu kuponya; shinikizo kwenye mguu wakati wa kutembea halikuruhusu mifereji ya maji kusasishwa kwenye njia ya shimo la risasi, ambayo pia iliathiriwa na hali ya kutotulia ya Mkuu wa DPR, ambaye. hakutaka kutazama mapumziko madogo ya kitanda. Kabla ya kuondoka, tuliamua kwa namna fulani kusherehekea rafiki yetu. Kwa kuwa cheo cha awali cha luteni kanali alitunukiwa na Bereza kama naibu wake wa wakati huo, nilipendekeza kumgawia cheo cha kanali. Ilikuwa ya heshima na inafaa kabisa. Kama vile baadaye ningemwambia Zakharchenko kwa mzaha, “angalia maliki wa Urusi.” Hakukuwa na utaratibu wazi wa kupeana safu za jeshi katika hali kama hiyo, mfumo wa usajili wa jeshi, viwango vya vikosi vya jeshi, n.k. vilikuwa vinatengenezwa tu, na Zakharchenko alikuwa Kamanda Mkuu wa vikosi vya jeshi la jamhuri, kwa hivyo. Nilikuja tu na kupendekeza fomu ya agizo la pamoja la MGB, Wizara ya Mambo ya Ndani na Wizara ya Ulinzi juu ya suala hili. Ndivyo walivyofanya.
Nilijitolea siku chache zilizofuata kujiandaa kukabidhi nafasi hiyo na kuwaaga wafanyikazi. Aliandaa karamu ndogo ambapo aliwaaga kila mmoja wa wakuu wa idara. Wale walioalikwa walinipa pete iliyoyeyuka na alama za MGB, kitabu kuhusu Donetsk na autographs za kila mtu, na barua ya shukrani kutoka kwa timu nzima yenye maneno mazuri na ya joto. Zakharchenko alipendekeza kuanzishwa kwa nafasi ya "Waziri wa Heshima" kwangu, lakini hii ilikuwa tayari kugeuza hali ya kiutawala kuwa kichekesho, na nilisisitiza kutofanya hivi.
Kwa maagizo yangu, wakili wa MGB alitayarisha rasimu ya amri za kujiuzulu kwa idara zangu na za Oleg. Zakharchenko alizitia saini kwa kusita chini ya ahadi yetu kwamba tutaangalia pande zote, kupumzika na kufikiria kurudi. Kisha atasadikishwa kwa muda fulani kwamba tutakuja tena.
Tulijiuzulu nyadhifa zetu tarehe 1 Machi, 2015. Ilikuwa siku ya kuzaliwa ya Oleg Bereza, ambayo tulisherehekea pamoja na wakuu kadhaa wa Wizara ya Usalama wa Nchi na Wizara ya Mambo ya Ndani na kwa ushiriki wa Alexander Zakharchenko.
- Kwa hiyo, sikilizeni amri yangu. - Alisimama ili kutengeneza toast, Zakharchenko alitazama pande zote kwa wale waliokaa. - Nani anawajibika kwa vikosi vyako maalum?!
- Mimi, Mkuu wa Comrade! - mmoja wa manaibu wa Bereza, Igor Melnikov, akaruka.
- Kwa hivyo ni hivyo! Mawaziri wamejiuzulu maana sasa ni raia wa kawaida! Lakini pia ni marafiki zangu! Na sitaki marafiki zangu waniache. Yote wazi?!
- Hiyo ni kweli, Alexander Vladimirovich!
Kila mtu alicheka na kutawanyika taratibu. Katikati ya usiku, mkuu wa "binafsi" alinijulisha kwamba matukio fulani yalikuwa yanatayarishwa. Asubuhi, kamanda wangu wa kikosi maalum alipiga simu na pia akaripoti kwamba alikuwa amesikia kuhusu vitendo fulani dhidi yangu, na kunihakikishia uaminifu wake. Nilimshukuru na kumuamuru asifanye chochote.
Mnamo Machi 2, tikiti za ndege kutoka Rostov zilikuwa tayari zimenunuliwa. Sikupaswa kuchelewa. Kabla ya kuondoka, hatimaye tulisadikishwa kwamba maagizo ya Zakharchenko yalichukuliwa kwa uzito. Njia za kutoka jijini zimezuiwa.
Kweli, angalau aina fulani ya burudani, ili isiwe huzuni kuondoka.
Tunaendesha kwenye njia za mchepuko. CD ya nyimbo za kizalendo inachezwa kwenye redio ya gari.
Kwaheri milima, unajua bora
Tulikuwa nani katika nchi ya mbali,
Asihukumu upande mmoja
Sisi ni armchair kusoma na kuandika.
Hmmm ... Maxim daima alijaribu nadhani mood na kuweka muziki unaofaa. Lakini hapa alizidisha waziwazi. Ninatazama mazingira ya Donbass inayoendesha kupitia dirisha na kujaribu kufikiri jinsi ya kubadilisha maneno ili wimbo uwe mada zaidi ... Naam, hebu tubadilishe, labda, milima ili kupoteza chungu. Au matuta ni bora zaidi? Kwaheri, kilima, unajua bora ... Kwa upande mwingine, lundo la taka ni mlima bandia, kama ...
Wakati huo huo, Blue Berets wanaendelea kuimba wimbo wao wa sasa usio na wakati:
Hatujakusudiwa kurudi hapa tena,
Ni wangapi kati yetu walikufa kwenye safari hii ndefu,
Na mambo hayajakamilika kabisa, lakini
Tunaondoka, tunaondoka, tunaondoka ...
Ndiyo ... Ninamwomba Maxim aweke kitu kingine. Oleg kwa wakati huu anawakemea wasaidizi wake wa zamani ambao hawakuchukua udhibiti wa barabara zote. Bure anakemea!
Waviziaji, vikosi maalum vya polisi vinazingira magari yetu. Wapo wengi mno. Wapiganaji hao, inaonekana, hawakufahamishwa kuwa tukio hilo lilikuwa tukio la mafunzo na walikuwa makini kulihusu. Oleg anatoka, shamba ni lake. Melnikov lazima iwe mahali fulani. Ah, huyu hapa.
Birch anadai kuruhusiwa, lakini naibu wa zamani wa sasa, akizuia macho yake na kuficha tabasamu lake, anakataa, akitoa amri ya Mkuu. Melnikov ana shida katika huduma yake na katika uhusiano katika timu, na kukiuka agizo la kamanda, hata ikiwa ni utani, ni hatari kwake.
Oleg anamwita Zakharchenko, anazungumza juu ya ndege, anampa Melnikov simu. Anapokea agizo, anapumua na kutoa amri kwa vikosi maalum. Tulikumbatiana na kuendelea. Shukrani kwa tukio hili, uongozi wa Ukraine utatangaza kwamba Waziri wa Mambo ya Ndani wa DPR alikamatwa wakati akijaribu kuuza nje dola milioni kadhaa na dhahabu. Nitamdhihaki kwa muda mrefu baadaye. Hasa mpaka wakati ambapo uzushi kama huo umeandikwa juu yangu. Baada ya hayo, matoleo ya kushiriki uporaji yatakuwa ya pande zote.
Donbass alinipa mengi. Nilikuwa na heshima ya kuwasiliana na thread hai ya historia. Niliona watu na matukio ambayo ni ujasiri wazi wa Urusi halisi. Matukio ambayo mtu alijifunua kweli, akiwa na uwezo wa kuonyesha sifa zake bora au mbaya zaidi, bila msingi wowote wa kati. Ambapo baadhi ya mila potofu ziliporomoka, huku zingine zilichukua fomu ya mafundisho ya sharti na axioms. Kuzungumza ambayo, tayari sasa wengi wananyoosha kitambaa cha uvumi na uwongo, kilichopambwa na hali ngumu za watu wengine, matamanio, uhalali wa kibinafsi na udhaifu, kwenye sura ya ukweli.
Niliona aina za juu zaidi za dhabihu za kibinadamu, zikiwainua watu wanaoonekana kuwa wa kawaida juu ya wasimamizi wa kufikiria wa ulimwengu, na aina za chini kabisa za anguko la mwanadamu, mara nyingi wakitembea kando. Ambapo nguvu na udhaifu wa roho uliinua wa mwisho juu ya wa kwanza na kumshusha wa kwanza chini ya wa mwisho. Pamoja na madimbwi madogo ya matope ambapo maziwa yasiyo na mwisho yalionekana kuwa, na kina kisichotarajiwa. Niliona mashujaa walioitwa wasaliti na wasaliti walioitwa mashujaa.
Uzoefu wa matukio haya ni wa thamani.
Nilikuwa na bahati sana.
Hatua mpya katika maisha ya Donbass inakuja, ambapo tulikwenda kwa dhamira ya kufa kwa ajili ya maadili yetu, na tunaondoka na hisia ya wajibu, ambayo haijatimizwa kikamilifu, lakini imetimizwa kwa kiwango cha juu. Nini kinafuata kwako, Donbass?
Moscow, Juni 2016
 
Maombi
 
Kiambatisho Nambari 1
Jamhuri ya Watu wa Donetsk
Baraza la Mawaziri
Azimio
Nambari 17-5 ya tarehe 17 Julai 2014
Kuhusu uumbaji
Wizara ya Usalama wa Nchi
Jamhuri ya Watu wa Donetsk
Kwa mujibu wa Ibara ya 80, aya ya 16 ya Katiba ya Muda ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
Baraza la Mawaziri linaamua:
1. Unda Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
2. Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ndani ya mwezi mmoja tangu tarehe ya kuanza kutumika kwa azimio hili, kwa njia iliyowekwa, itatayarisha na kuwasilisha kwa Baraza la Mawaziri wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk rasimu ya azimio la Baraza la Mawaziri la Jamhuri ya Watu wa Donetsk, kutoa idhini ya Kanuni za Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, uanzishwaji wa idadi kubwa ya wanajeshi, watumishi wa serikali na wafanyikazi wengine wa Wizara ya Usalama wa Nchi. Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
3. Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ndani ya miezi mitatu tangu tarehe ya kuanza kutumika kwa azimio hili, kwa njia iliyowekwa, itatayarisha na kuwasilisha kwa Baraza la Mawaziri wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk kwa ajili ya kuwasilisha kwa Kuu. Baraza la Jamhuri ya Watu wa Donetsk rasimu ya sheria ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk "Kwenye miili ya usalama ya serikali ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk".
4. Uongozi wa Wizara ya Ulinzi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, Kamati Maalum, Kikosi cha Vostok, na vikosi vingine maalum na vya kijeshi vya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ndani ya wiki moja tangu tarehe ya kuanza kutumika kwa azimio hili, wasilisha. kwa Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk mapendekezo yao ya matumizi ya rasilimali na uwezo unaopatikana kufanya shughuli za kijasusi, kukabiliana na kijasusi, kupambana na ugaidi na itikadi kali, kulinda na kulinda mpaka wa serikali, kuhakikisha usalama wa maafisa wakuu na vifaa, kulinda mfumo wa serikali na siri za serikali, kupambana na rushwa, uhalifu uliopangwa na maonyesho mengine ya jinai ambayo yanatishia hali ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Amua kwamba shughuli zaidi za vitengo hivi katika maeneo haya nje ya Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk ni kinyume cha sheria.
5. Kuamua kwamba chombo kikuu na cha kuratibu kwa ajili ya utekelezaji wa kazi za serikali zilizotajwa katika aya ya 4 ya azimio hili ni Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ambayo inasimamia utaratibu, maeneo, uwezo, fomu na mbinu za utekelezaji wao. , isipokuwa shughuli za miundo ya kijasusi ya kijeshi ya Wizara ya Ulinzi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Shughuli maalum katika miundo mingine bila uratibu na Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk na vikwazo vyake ni marufuku.
6. Kuanzia wakati azimio hili linapoanza kutekelezwa, shughuli za Huduma ya Usalama ya Ukraine, Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ukraine, Utawala wa Usalama wa Jimbo la Ukraine, Huduma ya Mipaka ya Jimbo, na huduma zingine maalum za Ukraine zimepigwa marufuku kwenye eneo hilo. wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kataza utoaji wa msaada kwa miundo hii na watu walioko na wanaoishi katika eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Ikiwa usaidizi kama huo utatolewa, uifanyie tathmini ya kisheria kwa namna ya uhalifu dhidi ya maslahi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
7. Amua kwamba mali yote, mali isiyohamishika, eneo, kumbukumbu na rasilimali zingine za Huduma ya Usalama ya Ukraine, Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ukraine, Utawala wa Usalama wa Jimbo la Ukraine, Huduma ya Mipaka ya Jimbo iliyoko kwenye eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk. zinahamishiwa kwa mamlaka ya Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
9. Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk itatayarisha hesabu na kukusanya rejista za mali zilizomilikiwa hapo awali na Huduma ya Usalama ya Ukrainia, Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ukraine, Utawala wa Usalama wa Jimbo la Ukraine, na Huduma ya Mipaka ya Jimbo mnamo eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
10. Miundo yote ya kijeshi, usalama, maalum na mengine ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ambayo kwa sasa inamiliki majengo na miundo ambayo hapo awali ilikuwa ya Huduma ya Usalama ya Ukraine, Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ukraine, Utawala wa Usalama wa Jimbo la Ukraine, Mpaka wa Jimbo. Huduma katika eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk, kufanya juhudi zote za kuwaachilia na kuwahamisha kwa mmiliki, anayewakilishwa na Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, kuhamisha na kuondoka kwa majengo yaliyoainishwa. Pia uhamishe kwa mmiliki magari na mali nyingine ambazo hapo awali zilikuwa za Huduma ya Usalama ya Ukraine, Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ukraine, Utawala wa Usalama wa Jimbo la Ukraine, na Huduma ya Mipaka ya Jimbo kwenye eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Ikiwa hii haiwezekani, kukubaliana na Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk juu ya utaratibu wa eneo la muda na matumizi ya majengo haya, miundo na mali.
11. Viongozi wa jeshi na vikosi maalum vya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ndani ya wiki moja, wanakubali kukaa katika majengo maalum kwa muda wa mpito, ambayo inawezekana tu kwa makubaliano ya mmiliki katika mtu wa Wizara ya Usalama wa Nchi. wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk wakati wa kuandaa hati zinazofaa juu ya matumizi ya muda. Katika kesi hiyo, mamlaka, vikosi vya kijeshi na maalum vinalazimika kuchukua hatua za kina ili kuhifadhi uadilifu na usalama wa majengo yaliyochukuliwa kwa muda, miundo, pamoja na mali zote zinazopatikana, nyaraka, mawasiliano, na rasilimali nyingine. Jukumu la kibinafsi la utekelezaji wa kifungu hiki liko kwa wakuu wa jeshi husika, vikosi maalum na vingine vinavyochukua kwa muda maeneo, majengo na rasilimali zingine za Wizara ya Usalama wa Jimbo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ambayo hapo awali ilikuwa ya Huduma ya Usalama ya Ukraine. , Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ukraine, Utawala wa Usalama wa Jimbo la Ukraine, Huduma ya Mipaka ya Jimbo kwenye eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
12. Usijumuishe hatua zozote za kuvutia rasilimali zinazomilikiwa hapo awali na Huduma ya Usalama ya Ukraine, Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ukraine, Utawala wa Usalama wa Jimbo la Ukraine, Huduma ya Mipaka ya Jimbo kwenye eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk, bila ruhusa na uratibu na Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
13. Wakuu wa jeshi, maalum na formations nyingine ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ambao kuvutia kwa shughuli zao majengo, magari, rasilimali ambazo hapo awali ni mali ya Huduma ya Usalama ya Ukraine, Huduma ya Upelelezi wa Nje wa Ukraine, Utawala wa Usalama wa Jimbo la Ukraine, Huduma ya Mipaka ya Jimbo kwenye eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk, baada ya kupitishwa na mmiliki wa matumizi, kuhakikisha ufikiaji usiozuiliwa kwa wafanyikazi wa Wizara ya Usalama wa Jimbo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk kwa hati, kumbukumbu, majengo, mawasiliano na rasilimali zingine chini ya udhibiti wao na mamlaka halisi kwa sasa.
14. Wafanyikazi wa Huduma ya Usalama ya Ukraine, Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ukraine, Utawala wa Usalama wa Jimbo la Ukraine, Huduma ya Mipaka ya Jimbo iliyoko kwenye eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ndani ya siku tano tangu tarehe ya kuanza kutumika kwa hii. azimio, fika katika Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk kwa usajili, uthibitishaji wa kifungu na kutatua suala la huduma zaidi. Kukosa kutii hitaji hili kunachukuliwa kuwa ni kupinga kimakusudi shughuli za Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Iwapo watashindwa kuonekana, watu hawa wanaweza kufukuzwa kutoka Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Utoaji huu hauhusu jamaa na wanafamilia.
15. Waziri wa Usalama wa Nchi wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk anapaswa kuandaa hatua za kuunda hali za kurekebisha wafanyikazi walioidhinishwa ambao hapo awali walihudumu katika Huduma ya Usalama ya Ukraine, Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ukraine, Utawala wa Usalama wa Jimbo la Ukraine, na Huduma ya Mipaka ya Jimbo iko kwenye eneo la Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
16. Waziri wa Usalama wa Nchi wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk kufanya kama mwombaji wa usajili wa serikali wa Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk kama chombo cha kisheria katika mamlaka ya utendaji inayofanya usajili wa serikali wa vyombo vya kisheria na wajasiriamali binafsi. , na pia kuchukua hatua zaidi kufungua akaunti za sasa za Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
17. Wizara ya Fedha ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, ndani ya mwezi mmoja, itatayarisha na kuwasilisha kwa idhini ya kitendo cha kawaida kinachofafanua utaratibu na utaratibu wa kufadhili shughuli za Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
18. Udhibiti wa shughuli za Wizara ya Usalama wa Nchi ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk utapewa Naibu Mwenyekiti wa Kwanza wa Baraza la Mawaziri wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk, anayehusika na kufanya kazi na vyombo vya kutekeleza sheria.
19. Azimio hilo linaanza kutumika tangu wakati wa kuchapishwa.
Mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri
Jamhuri ya Watu wa Donetsk
A. Yu. Borodai
Waziri wa Baraza la Mawaziri
B. A. Litvinov
 
Kiambatisho Namba 2
Kuhusu maeneo yenye watu wengi,
kudhibitiwa na Jamhuri ya Watu wa Donetsk
hadi tarehe 12/04/201473.
Kufikia Desemba 4, 2014, wilaya 6 kati ya 18 za mkoa wa Donetsk, miji 12 kati ya 28 ya ukandaji wa kikanda, miji 9 kati ya 24 na 52 kati ya makazi ya mijini 131 iko chini ya udhibiti wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk nchini. nzima au sehemu.
Katika miji na mikoa ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk, mchakato wa kuunda serikali za mitaa na utawala, utekelezaji wa sheria na mamlaka ya udhibiti, isipokuwa mamlaka ya mahakama, unaendelea, ikiwa ni pamoja na:
Wilaya:
1. Amvrosievsky - chini ya udhibiti wa DPR:
- kituo cha kikanda - mji wa Amvrosievka;
- makazi ya aina ya mijini (3):
- Kuteynikovo;
- Novoamvrosievskoye;
- Voikovsky.
2. Novoazovsky - sehemu chini ya udhibiti wa DPR:
- kituo cha kikanda - mji wa Novoazovsk;
- makazi ya aina ya mijini - Sedovo.
3. Starobeshevsky - kabisa chini ya udhibiti wa DPR:
- kituo cha wilaya - makazi ya aina ya mijini Starobeshevo;
mji - Komsolskoye;
- makazi ya aina ya mijini - Novy Svet.
4. Telmanovsky - sehemu chini ya udhibiti wa DPR:
- kituo cha wilaya - makazi ya aina ya mijini Telmanovo;
5. Shakhtarsky - chini ya udhibiti wa DPR:
- kituo cha wilaya - mji wa chini ya mkoa Shakhtersk.
6. Yasinovatsky - chini ya udhibiti wa DPR:
– kituo cha wilaya – mji wa kikanda kuwa chini ya Yasinovataya.
Maeneo ambayo DPR inadhibiti maeneo fulani:
1. Artemovsky.
2. Volnovakhsky:
- makazi ya aina ya mijini (2):
- Elenovka;
- Novotroitskoe.
3. Maryinsky:
- kituo cha kikanda - mji wa Marinka (sehemu);
- makazi ya aina ya mijini (2):
- Alexandrovka;
- Staromikhailovka.
Miji ya chini ya mkoa:
1. Donetsk:
- wilaya za jiji (9):
- Budenovsky;
- Voroshilovsky;
- Kalininsky;
- Kiev;
- Kirovsky;
- Kuibyshevsky;
- Leninsky;
- Petrovsky;
- Proletarsky;
mji - Mospino;
kijiji - Gorbachevo-Mikhailovka.
2. Dokuchaevsk.
3. Gorlovka:
- wilaya za jiji (3):
- Kalininsky;
- Nikitovsky;
- Jiji la Kati;
- kijiji - Rumyantsevo.
4. Yenakievo:
mji - Yuzhnokommunarsk;
- vijiji (3):
- Kirafiki;
- Korsun;
- Karlo-Marxovo.
5. Zhdanovka;
kijiji - Olkhovka.
6. Kirovskoe.
7. Makeevka:
- wilaya za jiji (5):
- Jiji la Kati;
- Gornyatsky;
- Kirovsky;
- Soviet;
- Chervonogvardeisky;
- vijiji (17):
- Gruzsko-Zoryanskoe;
- Gruzsko-Lomovka;
- Juu;
- Mezhevoye;
- Mnara wa taa;
- Proletarskoye;
- mchimbaji wa makaa ya mawe;
- Guselskoye;
- Kolosnikovo;
- Sverdlovo;
- Yasinovka;
- Dugouts;
- Krinichnaya;
- Nizhnyaya Krynka;
- Bolshoye Orekhovo;
- Oktoba nyekundu;
- Lesnoye.
8. Theluji:
- makazi ya aina ya mijini (4):
- Brazhino;
- Limanchuk;
- Nikiforovo;
- Ushindi.
9. Torez:
- makazi ya aina ya mijini (2):
- Pelageevka;
- Huru.
10. Khartsyzsk:
- miji (2):
- Matunda;
- Ilovaisk;
- vijiji (8):
- Nikolaevka;
- Zuevka;
- Troitsko-Khartsyzsk;
- Voykovo;
- Pokrovka;
- Yangu;
- Pana;
- Mlima.
11. Shakhtersk (kituo cha wilaya):
- makazi ya aina ya mijini (4):
- Contarnoe;
- Moscow;
- hasira;
- Stozhkovskoye.
12. Yasinovataya (kituo cha wilaya).
Miundo ya serikali na usimamizi imeundwa na inafanya kazi katika makazi yote.
Sekta kuu za uchumi ni: makaa ya mawe, metallurgiska, coke, tasnia ya kemikali, uhandisi mzito, uzalishaji wa vifaa vya ujenzi, nguvu za umeme, usafirishaji.
Sekta ya viwanda katika eneo linalodhibitiwa inawakilishwa na vitu vifuatavyo:
Madini ya feri (mimea 4 ya metallurgiska)
Kiwanda cha Metallurgiska cha Makeevka kilichopewa jina la S. M. Kirov (Makeevka)
Kiwanda cha Bomba cha Makeevka kilichopewa jina la Kuibyshev (Makeevka)
Kiwanda cha Metallurgical Yenakievo (Yenakievo)
Kiwanda cha Bomba cha Khartsyzsk (Khartsyzsk)
Sekta ya coke na kemikali (mimea 5 ya coke, mmea 1 wa kemikali)
Avdeevka Coke na Kiwanda cha Kemikali (Avdeevka)
Kiwanda cha Coke cha Yasinovsky (Yasinovataya)
Kiwanda cha Coke cha Makeevka (Makeevka)
Sekta ya Kemikali ya Enakievo Coke (Enakievo)
Kiwanda cha Coke cha Gorlovka (Gorlovka)
Wasiwasi "Stirol" (Gorlovka)
Sekta ya makaa ya mawe
Biashara nyingi za bonde la makaa ya mawe la Donetsk ziko kwenye eneo la mkoa; darasa la makaa ya mawe (Zh, K, OS) na darasa la nishati (T, A) huchimbwa. Bidhaa za makaa ya mawe huchimbwa katika vyama vifuatavyo na migodi huru:
Vyama vya migodi (7)
Artemugol (Gorlovka)
Makeevugol (Makeevka)
Oktyabrugol (Kirovskoye)
Ordzhonikidzeugol (Yenakievo)
Snezhnoeanthracite (Snezhnoye)
Thorezanthracite (Torez)
Shakhterskantracite (Shakhtersk)
Migodi inayojitegemea na usimamizi wa mgodi (migodi 6)
Mgodi nambari 17-17bis
Mgodi "Komsomolets Donbassa" DTEK (Kirovskoye)
Mgodi "Rassypnyanskaya" (Torez)
Mgodi uliopewa jina la Gaevoy (Gorlovka)
Mgodi uliopewa jina la Pochenkov (Makeevka)
Usimamizi wa mgodi "Kirovskoye" (Kirovskoye)
Mitambo ya kuandaa makaa ya mawe (16):
Kiwanda cha usindikaji cha kati "Anthracite" (Makeevka)
Kituo cha Kati cha Macho cha Komsomolskaya (Dimitrov)
Kiwanda cha usindikaji cha kati cha Gorlovskaya (Gorlovka)
Kituo kikuu cha usindikaji cha Donetsk (Torez)
Kiwanda cha kati cha usindikaji cha Kalininskaya (Gorlovka)
Kiwanda cha Usindikaji cha Kiselevskaya (Torez)
Kiwanda cha usindikaji cha Kolosnikovskaya (Makeevka)
GOF "Nyota Nyekundu" (Torez)
Kiwanda cha usindikaji cha kati cha Postnikovskaya (Shakhtersk)
Kituo Kikuu cha Mafunzo cha Proletarskaya (Makeevka)
Kiwanda cha usindikaji cha kati cha Serditenskaya (Shakhtersk)
Kiwanda cha usindikaji cha kati cha Snezhnyanskaya (Snezhnoye)
Kiwanda kikuu cha usindikaji cha Torezskaya (Kirovskoye)
Kiwanda Kikuu cha Usindikaji cha Uglegorsk (Yenakievo)
Kiwanda cha usindikaji cha kati cha Uzlovskaya (Gorlovka)
Kiwanda cha usindikaji cha kati cha Shakhterskaya (Shakhtersk)
Vifaa vya kuzalisha nishati (viwanda 2)
Starobeshevskaya TPP (makazi ya mijini ya Novyi Svet)
Zuevskaya TPP (Zugres)
Uhandisi mitambo
Zuevsky Nishati-Mechanical Plant (Zugres)
Kiwanda cha Kielektroniki cha Torez (Torez)
Kiwanda cha Kujenga Mashine cha Snezhyansky (tawi la Motorsich, Snezhnoye)
Kiwanda cha Uendeshaji cha Mgodi wa Makeevka (Makeevka)
Kiwanda cha Kujenga Mashine cha Yasinovatsky (Yasinovataya)
Usafiri wa reli
Inawakilishwa na mtandao ulioendelezwa wa reli na makampuni ya biashara ya Biashara ya Serikali "Reli ya Donetsk", pamoja na reli za upatikanaji wa idara za upakiaji na usafiri wa idadi ya makampuni ya madini ya makaa ya mawe.
Kwa kuongeza, idadi kubwa ya makampuni madogo ya viwanda katika sekta mbalimbali hufanya kazi kwenye eneo la DPR. Madini mengine yanachimbwa: marl, ujenzi na mchanga wa quartz, fluorites, phosphorites, udongo wa kauri.
 
Vidokezo
1 Vladimir Yuryevich Antyufeev - b. Februari 15, 1951, 1992–2012 - Waziri wa Usalama wa Nchi wa Jamhuri ya Pridnestrovian Moldavian; Julai 10, 2014 - Septemba 6, 2014 - Naibu Mwenyekiti wa Kwanza wa Baraza la Mawaziri wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
2 Ravil Zakarievich Khalikov - b. 1969, Juni 7 - Septemba 25, 2014 - Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
3 Alexander Vladimirovich Zakharchenko - b. Juni 26, 1972 Mwanzilishi wa shirika "Oplot of Donbass", kamanda wa kijeshi wa Donetsk. Hadi Agosti 7, 2014 - Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kuanzia Agosti 7, 2014 - Mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri la Mawaziri wa DPR, kuanzia Novemba 4, 2014 - Mkuu wa DPR. Alipewa Nyota ya Dhahabu "Shujaa wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk".
4 Alexander Sergeevich Khodakovsky - b. 1972 Hadi Machi 2014 - kamanda wa kitengo cha mkoa cha Donetsk cha SBU "Alpha". Mkuu wa shirika la umma "Patriotic Forces of Donbass", kamanda wa "Vostok" battalion (brigade) ya vikosi vya jeshi la DPR, Novemba 2014 - Februari 2016 - Katibu wa Baraza la Usalama la DPR.
5 Alexander Yurievich Boroday - b. Julai 25, 1972, Mei 16 - Agosti 7, 2014 - Mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk, Agosti 7 - Oktoba 20, 2014 - Naibu Mwenyekiti wa Kwanza wa Baraza la Mawaziri wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk, takwimu za umma za Kirusi. , mtangazaji, mwanamkakati wa kisiasa.
6 "Tochka-U" ni mfumo wa kombora wa busara wa hali ya juu. Kiwango cha juu cha kurusha ni kilomita 70 (120), uzito wa uzinduzi wa kombora ni kilo 2010, sehemu ya kushangaza ni kilo 482.
7 Igor Vsevolodovich Girkin (jina bandia "Igor Ivanovich Strelkov") - b. 1970 Waziri wa Pili wa Ulinzi wa DPR (Mei 16 - Agosti 8, 2014). Mnamo Aprili 13, 2014, alifika katika jiji la Slavyansk, mkoa wa Donetsk, ambapo alijitangaza kuwa kamanda wa wanamgambo wa eneo hilo. Raia wa Urusi, pensheni ya kijeshi, hapo awali alihudumu katika Huduma ya Usalama ya Shirikisho la Urusi. Mwanablogu maarufu wa mtandao. Anavutiwa na uundaji upya wa matukio ya kihistoria. Hivi sasa anahusika katika shughuli za kisiasa za upinzani wa Urusi.
8 Tazama Kiambatisho Na. 1.
9 Oleg Vladimirovich Bereza - b. 1977 Waziri wa Kwanza wa Mambo ya Ndani wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk - 07/17/2014 - 03/01/2015. Mstaafu wa kijeshi wa Shirikisho la Urusi. Alitunukiwa Nyota ya Dhahabu ya "Shujaa wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk".
10 Azimio la Baraza la Mawaziri la Mawaziri la DPR No. 17-5 la tarehe 17 Julai 2014. "Katika uundaji wa Wizara ya Usalama wa Nchi" (tazama kiambatisho).
11 Usiku wa Mei 25-26, 2014, wafuasi wenye silaha wa DPR walijaribu kuuteka uwanja wa ndege wa Donetsk. Madhumuni ya operesheni hiyo ilikuwa kuweka udhibiti juu ya mnara wa kudhibiti na njia ya ndege ili kuzuia usafirishaji wa ndege wa askari na vifaa vya kijeshi. Operesheni hiyo, ambayo ilipangwa na kuongozwa na kamanda wa kikosi cha Vostok, Alexander Khodakovsky, ilihusisha kikosi cha pamoja cha wajitolea wa Kirusi na Kiukreni waliohamishiwa chini yake, ambao walifika Donetsk kutoka mkoa wa Rostov mnamo Mei 25. Wakati wa shambulio lisilofanikiwa na hatua zaidi ambazo hazijaratibiwa wakati wa mafungo, idadi kubwa ya wanamgambo waliuawa na kujeruhiwa.
12 Igor Nikolaevich Bezler, ishara ya wito "Bes", (amezaliwa Desemba 30, 1965, Simferopol) - mmoja wa viongozi wa wanamgambo, kutoka spring hadi Novemba 2014 - kamanda wa "Wanajeshi wa Watu wa Donbass" huko Gorlovka. Alifika Slavyansk kama sehemu ya "kikosi cha Strelkov" kama mmoja wa makamanda wake. Baada ya mzozo na Strelkov, alihamia Gorlovka, ambapo aliishi hapo awali, alipanga kuchukua mji chini ya udhibiti wa wanamgambo na kuuongoza. Baadaye, Gorlovka na vitongoji vyake vilizingirwa na askari wa Kiukreni.
13 ZU-23-2 - Bunduki ya mapacha ya Soviet 23-mm inayojumuisha bunduki mbili za kukinga ndege, kifaa cha mashine, na kuona.
14 Vikosi vya kijeshi vya Ukraine.
15 Mkutano wa waandishi wa habari wa V.V. Putin mnamo Machi 4, 2014
16 "Cyborgs za Kiukreni" - hivi ndivyo propaganda za Kiukreni zilivyowaita askari wake wanaoshiriki kwenye vita vya uwanja wa ndege wa Donetsk. Kwa upande wake, wakaazi wa Donetsk waligundua kuwa jina la neno "cyborg" ni neno "jeneza", ambalo linaonyesha kwa usahihi kiini cha mchakato huo.
17 Sergey Nikolaevich Dubinsky (piga ishara "Petrovsky", "Khmury", "Askari Mbaya", "Bison" ("Bison") - alizaliwa mnamo 1962, alihitimu kutoka Taasisi ya Elimu ya Juu Mashariki ya Mbali, pensheni ya kijeshi, kanali wa Shirikisho la Urusi. hifadhi. Hapo awali, alihudumu katika vikosi vya jeshi la USSR (naibu kamanda wa kampuni ya upelelezi 181 MRR, 108 MSD), Shirikisho la Urusi, ambapo, kama naibu kamanda wa moja ya ofisi za kamanda wa jeshi katika Jamhuri ya Chechen, alikutana na Igor Girkin. (Strelkov). Katika DPR, I. Strelkov aliteuliwa kuwa naibu wake wa ujasusi, Meja Jenerali wa Vikosi vya Wanajeshi vya DPR, muundaji wa DPR GRU.
18 makampuni binafsi ya kijeshi.
19 Usalama wa kibinafsi.
20 "Suti ya kuzuia upepo wa mlima" ni ufichaji wa Kirusi unaojulikana na wa kawaida sana.
21 Arsen Sergeevich Pavlov (pia anajulikana kama Motorola; b. Februari 2, 1983, Ukhta) - kamanda wa kitengo maalum "Sparta" cha Jamhuri ya Watu wa Donetsk, alitoa tuzo ya Gold Star "Shujaa wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk".
22 Kuwepo kwa idadi kubwa ya kanuni zinazopingana, na kutokuwa na uhakika kuhusiana na chaguo hili linalowezekana la hatua inaweza kusababisha jambo linaloitwa anomie na E. Durkheim (hali ya kutokuwepo kwa kanuni).
Anomie ni hali ya kijamii ambayo inaonyeshwa na mtengano wa mfumo wa thamani, unaosababishwa na shida ya jamii nzima, taasisi zake za kijamii, mgongano kati ya malengo yaliyotangazwa na kutowezekana kwa utekelezaji wake kwa wengi.
23 Kikosi cha 24 tofauti cha shambulio "Aidar" ni kitengo cha Vikosi vya ardhini vya Ukraine, hapo awali kilikuwa kitengo cha kujitolea cha mkoa wa Lugansk, ambacho kilijulikana sana kuhusiana na uhalifu wa kivita uliofanywa katika mkoa wa Lugansk kama sehemu ya vitengo vya ATO.
24 Alexey Aleksandrovich Dikiy - tangu Oktoba 2013, naibu mkuu wa GUMVD - mkuu wa polisi wa uhalifu wa mkoa wa Donetsk, kanali wa polisi. Kisha, chini ya Waziri Oleg Vladimirovich Bereza, naibu waziri wa kwanza wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya DPR. Hivi sasa, yeye ni Waziri wa Mambo ya Ndani wa DPR, Meja Jenerali wa Polisi. Kwa Amri ya Mkuu wa DPR Nambari 65 ya tarehe 21 Februari 2015, alipewa jina la "Shujaa wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk" kwa kushiriki katika vita karibu na Debaltsevo.
25 Yasinovataya ni mji katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Sehemu ya mkusanyiko wa Donetsk. Inayo makutano makubwa ya reli.
26 9-mm Stechkin bastola otomatiki (APS) ni bastola otomatiki iliyotengenezwa mwishoni mwa miaka ya 1940 - mapema miaka ya 1950 na mbuni I. Ya. Stechkin. Uwezo wa jarida raundi 20. Holster ya kitako ya mbao imejumuishwa.
27 Mariupol ni mji katika mkoa wa Donetsk kusini-mashariki mwa Ukrainia, kwenye mwambao wa Bahari ya Azov kwenye mdomo wa mito ya Kalmius na Kalchik. Idadi ya watu wa jiji kufikia Januari 1, 2015 ni watu 476,827. Ni ya umuhimu wa kimkakati kwa Ukraine. Jiji lina bandari ya kimataifa na idadi ya makampuni makubwa ya viwanda. Kijiografia inaunganisha Jamhuri ya Watu wa Donetsk na Crimea.
28 Kitengo cha madhumuni maalum "Azov" (Kiukreni: Підрузіл ззіліні позняння "Azov") ni kitengo maalum cha mstari ndani ya kitengo cha kijeshi Na. 3057 cha Jumuiya ya Uendeshaji-Maeneo ya Mashariki ya Walinzi wa Kitaifa wa Ukraine. Iliundwa kutoka kwa wafanyakazi wa kujitolea wa kitaifa mnamo Mei 2014 huko Mariupol kama kikosi cha Huduma ya Doria ya Kusudi Maalum la Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ukraine. Mnamo Septemba 2014, kitengo hicho kilitumwa kwa jeshi, na mnamo Novemba 2014, kilihamishiwa kwa Walinzi wa Kitaifa wa Ukraine. Kitengo hiki kina alama za kitaifa za ufashisti na itikadi inayolingana.
29 Igor Evgenievich Khakimzyanov - b. Julai 25, 1980 - Waziri wa kwanza wa Ulinzi wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk kutoka Aprili 10 hadi Mei 7, 2014. Mei 7, 2014 alikamatwa na mamlaka ya Kiukreni huko Mariupol, Septemba 15, 2014 - iliyotolewa kwa kubadilishana.
30 Eduard Basurin - naibu kamanda wa jeshi la wanamgambo wa DPR, kabla ya kuteuliwa - naibu kamanda wa kikosi cha "Kalmius". Yeye ndiye mwakilishi rasmi wa vyombo vya habari wa vikosi vya jeshi vya DPR.
31 Vladimir Petrovich Kononov - b. 1974, Waziri wa tatu wa Ulinzi wa DPR (Agosti 15, 2014 - hadi sasa), Luteni Jenerali wa Vikosi vya Wanajeshi vya DPR. Alipewa Nyota ya Dhahabu "Shujaa wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk".
32 Mji mdogo, sehemu ya DPR, kwenye mpaka na LPR na Urusi.
33 http://www.russiapost.su/archives/37405
34 https://www.youtube.com/watch?v=ibGQ9SHFCdo
35 Eugene Onegin" (1823-1831) na A. S. Pushkin (1799-1837), k. 2, mstari wa 14.
36 http://www.koob.ru/ponomarenko. Victor Viktorovich Ponomarenko ni mwanasayansi wa Urusi ambaye amekuwa akijishughulisha na utafiti katika uwanja wa tabia ya vitendo kwa zaidi ya miaka 20. Daktari wa magonjwa ya akili, katika siku za hivi karibuni mtaalamu "aliyefungwa" wa mojawapo ya mashirika ya kutekeleza sheria ya Shirikisho la Urusi. Mshiriki katika shughuli maalum katika sehemu za "moto", kanali wa akiba, mwanasaikolojia mtaalam wa Ofisi ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Shirikisho la Urusi na Idara ya Upelelezi wa Jinai ya Moscow katika uchunguzi wa uhalifu ambao ulikuwa na hisia kubwa ya umma (vitendo haramu dhidi ya D. Kholodov, V. Listyev, uhalifu wa mfululizo katika hifadhi ya msitu ya Losiny Ostrov, mashambulizi ya kigaidi katika metro ya Moscow, mashambulizi ya kigaidi kwenye Dubrovka, nk). Mhadhiri katika Taasisi ya Biashara na Utawala wa Biashara ya Chuo cha Uchumi wa Kitaifa chini ya Serikali ya Shirikisho la Urusi, Chuo cha Utawala wa Umma chini ya Rais wa Shirikisho la Urusi. Mwandishi wa kitabu "Tabia ya vitendo na vipengele vya utabiri na usimamizi wa tabia ya "7 Radicals".
37 I. Girkin. "Mpelelezi wa ngome ya Haldiborn"
38 Mwongozo wa Uchunguzi na Takwimu wa Matatizo ya Akili: DSM-IV. – toleo la 4, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0 %D0 %BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0 %B9 %D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 #quot_note -DSM-5-2
39 Nje Intelligence Service ya Ukraine.
40 Sergey Anatolyevich Zdrilyuk (alama ya simu "Abwehr", Juni 23, 1972, mkoa wa Vinnitsa, SSR ya Kiukreni) ni mwanajeshi anayefanya kazi katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Aliwasili Slavyansk kama sehemu ya "Kikundi cha Strelkov". Baada ya kuhitimu kutoka shule ya kijeshi, alihudumu katika ujasusi wa SBU na polisi wa ushuru. Alipata umaarufu katika majira ya kuchipua ya 2014 wakati wa maandamano kusini mashariki mwa Ukraine kama mkuu wa ujasusi wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Tangu Mei 12, 2014 - Naibu Kamanda wa Kikosi cha Wanajeshi wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk.
41 Andrey Evgenievich Purgin (amezaliwa Januari 26, 1972, Donetsk) - Donetsk mtu wa kijamii na kisiasa, Mwenyekiti wa Baraza la Watu wa DPR kutoka Novemba 14, 2014 hadi Septemba 4, 2015, kabla ya Naibu Mwenyekiti wa Kwanza wa Baraza la Mawaziri la Jamhuri kuanzia Mei 16 2014 Mwanzilishi wa vuguvugu la Jamhuri ya Donetsk.
42 https://www.youtube.com/watch?v=bGhQCEeR2r4
43 Leonid Eduardovich Slutsky (amezaliwa tar. 4 Januari 1968 ) ni mwanasiasa wa Urusi . Naibu wa Jimbo la Duma la tatu (1999-2003), la nne (2003-2007), la tano (2007-2011) na la sita (tangu 2011), mwanachama wa kikundi cha LDPR.
44 Kopanka ni biashara ya uchimbaji haramu wa makaa ya mawe kwa machimbo au njia za chini ya ardhi. Ni kawaida katika maeneo ambayo uchimbaji wa makaa ya mawe wa viwanda umekoma, lakini akiba ya makaa ya mawe inabaki katika ukaribu wa uso (mazao ya migodi iliyofungwa au ya nondo).
45 Rinat Leonidovich Akhmetov - b. 1966 huko Donetsk. Anachukuliwa kuwa mtu tajiri zaidi nchini Ukraine. Kwa muda mrefu alikuwa na jina lisilo rasmi la "bwana wa Donbass." Rais wa klabu ya soka ya Shakhtar, mwanzilishi wa Kampuni ya Usimamizi wa Mitaji ya Mfumo, naibu wa Rada ya Verkhovna ya Ukraine kutoka Chama cha Mikoa, mwanzilishi wa Wakfu wa Utawala Bora na Ukuzaji wa msingi wa hisani wa Ukraine. Kabla ya matukio ya 2014, fiefdom kuu ilizingatiwa mkoa wa Donetsk na makazi huko Donetsk. Mmiliki wa biashara nyingi zenye faida zaidi katika kanda.
46 http://fakty.ua/198962-rada-utochnila-zakon-o-dekommunizacii
47 Zaidi juu ya hili katika sehemu ya tatu.
48 Herring nyekundu (kihalisi "sill nyekundu") katika jargon ya huduma za kijasusi za Amerika ni operesheni ya upotoshaji, ujanja wa kugeuza ambao, kwa sababu ya mwangaza na utangazaji wake, huvuruga kutoka kwa michakato mingine. Kazi nyingine ya operesheni inaweza kuwa kudharau wazo ambalo linasemwa hadharani.
49 http://crime.in.ua/statti/20140725/nasledstvennost
50 Alexander Glebovich Nevzorov - mwandishi wa habari wa Soviet na Urusi, mwandishi, mtangazaji wa TV, mtangazaji. Mkurugenzi, mwandishi wa skrini na mtayarishaji wa makala. Mwanasiasa, naibu wa Jimbo la Duma la mikusanyiko minne (1993-2007). Mshauri wa Mkurugenzi Mkuu wa Channel One (tangu Mei 2016).
51 Konstantin Valerievich Malofeev - b. 1974 - mjasiriamali wa Urusi ambaye alipokea jina lisilo rasmi la "Oligarch ya Orthodox." Mkuu wa kampuni ya uwekezaji ya Marshall Capital, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa kikundi cha Tsargrad na mmiliki wa chaneli ya TV ya jina moja. mwanzilishi wa Wakfu wa St. Basil the Great Foundation, mjumbe wa Tume ya Uzalendo ya Masuala ya Familia na Ulinzi wa Akina Mama, mjumbe wa bodi ya wadhamini ya ushirika usio wa faida "Ligi ya Mtandao Salama".
52 "Rodnyansky aliajiri "mkuu wa zamani wa DPR" Borodai kupigana na Kolomoisky" // http://obozrevatel.com/politics/74230-rodnyanskij-nanimal-eks-premera-dnr-borodaya-dlya-borbyi-s- kolomojskim.htm
53 Wanamgambo (kutoka Wanamgambo wa Kilatini - jeshi) - huko Urusi wakati wa Vita vya Urusi-Prussia vya 1806-1807. - wanamgambo, walivunjwa baada ya Amani ya Tilsit. Mwisho wa 19 - mwanzo wa karne ya 20. katika Kuban na Dagestan - askari wa kawaida.
54 Saur-Mogila ni kilima katika wilaya ya Shakhtarsky ya mkoa wa Donetsk, moja ya urefu wa Donetsk Ridge (277.9 m). Juu ya kilima kulikuwa na kituo cha walinzi wa Cossack na ngome za Mius Front. Baada ya Vita Kuu ya Uzalendo, jumba la kumbukumbu liliundwa huko Saur-Mogila. Kilima ni sehemu ya mbuga ya mazingira ya mkoa wa Donetsk Ridge.
Wakati wa mapigano mnamo Agosti 2014, jumba la kumbukumbu liliharibiwa na makombora ya mara kwa mara. Ikawa mahali pa vita vikali kati ya wanamgambo wa Donbass na Wanajeshi wa Wanajeshi wa Ukraine.
55 Evgeniy Eduardovich Mikhailov (b. 1963) – Gavana wa Mkoa wa Pskov wa Shirikisho la Urusi kuanzia 1996 hadi 2004. Mnamo Julai 29, 2014, aliteuliwa kuwa Waziri wa Baraza la Mawaziri - Meneja wa Masuala ya Baraza la Mawaziri la Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Alifanya kazi katika chapisho hili hadi Novemba 2014.
56 Kozi ya mpiganaji mchanga. Kipindi cha awali cha huduma ya kijeshi kwa cadets ya vyuo vikuu vya kijeshi.
Maneno 57 kutoka kwa wimbo "Maafisa" na O. Gazmanov.
58 Maeneo fulani ya mikoa ya Donetsk na Lugansk. Muda kutoka kwa makubaliano ya Minsk.
59 Machi 18, 2014 kwenye eneo la kituo cha upigaji picha cha Kurugenzi ya Kurugenzi Kuu ya Usaidizi wa Uendeshaji wa Vikosi vya Wanajeshi wa Ukraine (kitengo cha kijeshi A-3674, Jamhuri ya Crimea, Simferopol, Pobedy Avenue 213) mnamo Machi 59, 2014. kuchukuliwa kwa kitengo chini ya udhibiti wa vikosi vya ulinzi binafsi vya Wizara ya Ulinzi ya Crimea, watu wawili waliuawa na watu wawili walijeruhiwa - 1 aliuawa na 1 alijeruhiwa kutoka kitengo cha kijeshi na 1 aliuawa na 1 alijeruhiwa kutokana na kujilinda. vikosi.
60 Ukr. Tafsiri: "Wapenzi wenzangu! Asante kwa huruma! Tunaelewa jinsi ilivyo ngumu kwako wakati sheria zote za huduma ya siri zinapuuzwa, watu "kutoka mitaani" huteuliwa kwa nafasi, na kila kitu ambacho kimetengenezwa kwa miaka mingi ya huduma kinakwenda vibaya. Tunakuhurumia kwa dhati. Watu ni walewale kila mahali, iwe Transcarpathia au Crimea, na tuliapa kuwatetea, bila kujali gharama. Lakini watu wa Crimea wanataka jambo moja - amani, utulivu, maelewano na heshima kwa haki zao halali za lugha, utamaduni na usalama. Tunabaki waaminifu kwa kiapo chetu. Crimea ni nyumba yetu. Watu hawapigwa risasi hapa, watu hawateswa, hawaoni aibu kwa maoni yao wenyewe, na hakuna mtu anayewaona wawakilishi wa vyombo vya kutekeleza sheria kuwa wasaliti. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, wanaungwa mkono kwa uchangamfu na watu. Kwa bahati mbaya, hakuna kitu sawa katika mikoa mingine ya Ukraine. Wenzangu wapendwa, tunawatakia uvumilivu na ujasiri, kwa sababu kwa maafisa wengi waaminifu wa SBU, majaribio magumu ya heshima na hadhi bado yako mbele.
61 Idara ya Uendeshaji na kiufundi.
62 Garrote (Kihispania garrote, dar garrote - kupotosha, kuimarisha; kutekeleza) - chombo cha kumnyonga mtu. Kuna matumizi mawili kuu: chombo cha kutekeleza na kutesa na aina ya silaha yenye bladed. Kawaida hutengenezwa kutoka kwa kamba kali yenye urefu wa 30-60 cm na vipini vinavyounganishwa kwenye ncha zake.
63 http://uapress.info/ru/news/show/77432
64 Vladislav Yurievich Surkov - msaidizi wa Rais wa Shirikisho la Urusi.
65 “Ikiwa hatutashikilia jiji, sote tutakufa, hii inaeleweka kabisa. Niliahidi, na watu wangu waliahidi, kwamba hatutaondoka Slavyansk...” – alisema Strelkov” // , – i-moi-lyudi-obeschhali, – nini...
66 Chernomorskoye (Chornomorske ya Kiukreni; hadi 1945 - Chabanka, hadi 1988 - Gvardeyskoye) ni makazi ya aina ya mijini katika wilaya ya Kominternovsky ya mkoa wa Odessa wa Ukrainia.
67 Kikundi cha hujuma na upelelezi (kulingana na istilahi ya Soviet, ilikuwa ni kawaida kwa DRG kuteua adui, na RDG - kikundi cha upelelezi na hujuma - kwa vikosi vya mtu mwenyewe).
68 Peski ni kijiji katika wilaya ya Yasinovatsky ya DPR. Karibu na uwanja wa ndege wa Donetsk. Kutoka katika kijiji hiki, mizinga ya Kiukreni ilirusha mara kwa mara malengo ya kiraia ya DPR, na haswa jiji la Donetsk.
69 Mapigano katika eneo la Debaltsevo, "Debaltsevo cauldron", "Debaltsevo arc" - uhasama mkubwa wa hali ya juu mnamo Januari-Februari 2015 katika eneo la jiji la Debaltsevo baada ya kukomesha kwa kweli kwa mapigano. Mapigano katika eneo la Debaltsevo yaliendelea baada ya kumalizika kwa Mkataba wa Pili wa Minsk mnamo Februari 12, kwani viongozi wa jamhuri za watu walisema kwamba eneo hili ni "eneo la ndani" la DPR na kwa hivyo makubaliano hayatumiki kwake. Mapigano hayo yalimalizika kwa kutoroka kwa wanajeshi wa Kiukreni, miji ya Debaltsevo, Uglegorsk na maeneo ya jirani ikawa chini ya udhibiti wa DPR.
70 NSV "Utes" (GRAU Index - 6P11) ni bunduki ya mashine nzito ya Soviet 12.7-mm, iliyoundwa kupambana na malengo ya kivita nyepesi na silaha za moto, kuharibu wafanyikazi wa adui na kuharibu malengo ya anga.
71 Misimu ya kijeshi. Mizigo "100" - risasi. "Mia mbili" - waliokufa, "mia tatu" - waliojeruhiwa, "mia nne" - wameshtushwa na shell. Wakati mwingine huchagua "mia tano" - walevi, watoro, waoga.
72 "Donetsk makombora ya mji, Kuibyshevsky wilaya 02/03/2015" // https://www.youtube.com/watch?v=jY66qBmqY6c
73 Kabla ya shambulio la Debaltsevo.
